
MUHAMME B 

SENDIBODI 
GUDS 

(MA GUO BLESSA HANN) 



Fyrsta litgafa 

Abdurrahman al-Sheha 
Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse 





MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Fyrsta utgafa 

Utgafurettur © 2006 Abdurrahman al-Sheha 

Allur rettur askilinn. 

tessi utgafa er hofundarett bundin. Oil e5a hlutir af bokin er 
haegt a5 nota i frae5slu og menntunarskyni me5 bvi skilyr5i a5 
bad efni sem notast se ekki a nokkurn hatt sett ur samhengi e5a 
nota5 i hagna3arskyni, oil notkun er me5 bvi skilyr3i a5 vitna5 
se i bokina i heimildaskra. 



Vi5 viljum itreka velboknun okkar a beim sem hafa lagt hjalp 
vi5 a5 gefa lit bessa bok. Ma Gu5 ver51auna beim fyrir hjalp 
beirra. Ef bii lesandi g65ur vill lei5retta einhver mistok I 
textanum e3a koma me3 uppastungur ba er ykkur velkomi3 a3 
hafa samband vi3 okkur. 



I>y3ing fra saensku af .Sumayyah bint Khabbab Center 
Reykjavik 

I>y5endur: Haukur tor 

I>orvar3arson Haukur.Thorvardarson(a) gmail.com 

Julie Sif Nihouarn Sigur3ardottir 

choupette is(a>yahoo.com 



Gefin ut af : 
[2] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse 




AL-WSAbW SKANMKW15XA STIFTtLSE 

ALRISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 

BOX: 14012 

70014 OREBRO - SWEDEN 

FAX: 0046-19-123146 

TOLVUSKEYTI: RSSQRISALAH.SE 

WEB: RISALAH.SE 



[3] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Lcidbciningar fra bydandanum 

• Samkvaemt islamskri hef5 og til bess a5 syna 
Spamanninum Muhamme5 (i) vir3ingu fylgir nafn hans alltaf 
blessun, sem er oft skrifa5 me5 arabiskum bokstofum eftir nafni 
spamannsins. A saensku er pessi blessun oft bydd sem „megi 
fri5ur Gu5s og blessanir vera yfir honum". bessi bok fylgir 
islamskri hef3 og bess vegna er nota3 takni3 „i" sem er 
arabiska takni3 fyrir blessun spamansins. 



• Allar J)y3ingar af Koraninum er pyddar ur annarri utgafu 
af bok eftir Muhammad Knut Bernstroms Koranens Budskap, 
Stokkholmi 2002, sem er besta Saenska tiilkunin a Koraninum 
sem til er I dag. Ritverk Bernstroms inniheldur einnig miki3 af 
utskyringum, tilvitnununum og glosum sem hafa ba5 hlutverk 
a3 au3velda lesturinn. Pvi mi5ur er ekki til nakvaem og g65 
by3ing af Koraninum a Islensku, sem er nothaef og haegt a3 
sty3jast vi3. tetta gerir ba5 a5 verkum a5 ba5 ver5ur a5 styfijast 
vi5 saensku tiilkunina af Koraninum. 



• Lesandinn ver5ur lika a5 vita a5 jDyQingarvinna er 
a5eins ni5ursta5a tiilkunar J)y5andans a frumtextanum. I>y5ingar 
Koransins eru alltaf kalla5ar tiilkanir af Koraninum i sta5 
bySinga, bar sem Koraninn er var3veittur a Arabisku I obreyttri 
mynd. Til a5 fa bestan skilning a Koraninum er Jjess vegna best 
a5 sty5jast vi5 margar tiilkanir, og ennba betra a5 lesa Koraninn 
a Arabisku. 



[4] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Innihald 

I. Kynning 6 

2 Hver er sendibodinn ? 12 

3. Feeding, barnceska og bodord _ Error! Bookmark not defined. 

4. Lysing a spdmanninum 36 

5. Mannasidir og hdttvisi Spdmannsins 40 

6. Sidferdi i hegdun Spdmannsins 69 

7. Ohlutdrcegar stadhcefingar um retdceti og rettvisu 75 

8. Eiginkonur spdmannsins 79 

9. Ritadar heimildir sem sanna stodu Muhameds sem 
spdmanns 83 

Ur Koraninum 83 

UrSunnah 124 

Ur eldri heimildum 84 

Ur Nyja Testamentinu 91 

10. Umsagnir frcedimanna um Muhammed Spdmann(%,) 94 

II. Nidurstada 113 



151 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



1 Kynning 

Allt lof se Gu5i, skapara, framfleyttari og Drottinn alheimsins, 
og megi Gu5 blessa spamann sinn og fylgjendur hans. 

Muslimar vita an nokkurs vafa a5 Muhamme5 (i) 1 er 
merkasti einstaklingur i mannkynssbgunni, og a3 sii 
sta3haefing se bygg5 a sterkum grunni. Sa sem hefur lesi3 
aevisogu spamannsins og hefur skili5 manndom hans og 
personuleika, og a sama tima leggur til hli5ar fordoma og 
villudom mun einnig fa fram somu ni5urstd5u, sem og margir 
adrir einstaklingar 

Professorinn Hasan Ali, megi Gu5 vera miskunnarsamur 
honum, stadfesti i timariti sinu „Noor al-Islam" 2 a6 einu sinni 
sag5i einn samstarfsfelagi vi5 Hasan Ali sem ekki var Muslimi 
„Eg vi5urkenni og triii a3 Sendibo5i (i) Islam er merkasti 
einstaklingur mannkynssogunnar. Professorinn Hasan Ali, 
megi Gu5 vera miskunnarsamur honum spur3i: „Af hverju 
finnst ber ba3?" Hann svara3i: 



1 Setta arabiska or6 f)y6ir: „megi Gu6 hefja hann upp og halda honum fra ollu 
illu", og er einnig pytt sem "megi Fri6ur og Blessanir Gu6s hvila yfir 
honunm). 

2 Sjai6 Muneer Sulaiman an-Nadawi, ar-Risalah al-Muhammadiyyah, s. 114- 
115. 

[6] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Enginn haf5i somu g65u einleika eins og a5 hlusta a a5ra, 
si5fer5i og g65a mannger5. Hann var kongur sem sameina5i 
allan Arabiuskagann, en var a sama tima au5mjukur, tru5i og 
sag5i a5 allt konungsriki5 vaeri ekki eign hans heldur Gu5s 
eins, og a5 hann vaeri a5eins braell og bjonn Gu3s. 



Miklar allsnaegtir voru honum bo3nar en hann hafna5i beim 
og lif5i einfoldu og fataeku lifi, svo fataeku a5 stundum var 
ekki kveiktur eldur i heimili hans dogum saman og heila 
fjolskyldan svalt vegna matarskorts. Hann var stor lei3togi og 
leiddi nokku5 hundru5 i stri5i gegn herjum sem voru 
stundum tifalt staerri. Hann vildi frekar gera fri5arsamninga 
vi5 ba sem voru ovinir triiarinnar og aetlu5u ser a5 ey5ileggja 
tnina, en a5 berjast vi5 ba, bo a5 hann hef5i alia bur5i til bess 
me5 hugraka fylgisveina a5 baki ser. Hver einn af beim var 
rei5ubuinn a5 sannfaeringu sinni a5 fara einn a moti ofurli5i 
an bess a5 finna fyrir nokkurri hraedslu. Spama5urinn (1) var 
lika g65hjarta5ur og manng65ur og vildi gera allt til bess a5 
spilla ekki bloQi og kaus fremur fri5 . Hann var mjog 
upptekinn af bvi sem var a3 gerast a bessum timum en hann 
gleymdi skildum sinum gagnvart fjolskyldu sinni e3a 
fataekum og bagstoddum aldrei . Oil athygli hans var beint a5 
brei5a lit Islam og kalla til Islam ba sem hof5u villst af lei5.. 
I heild sinni var hann ma3ur sem haf5i ahyggjur af astandi 
mannfolksins og vildi betrumbaeta astandid (kjor beirra?) en 
haf5i bar a moti engan ahuga a veraldalegum hlunnindum. 
Hann nota5i mest allan sinn tima i a5 tilbiQja Gu3, og elska5i 
a5 gera hluti sem Gu5i var velboknanlegt . Hann hefndi sin 



[7] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



aldrei af personulegum astae3um, heldur bad hann fyrir 
ovinum sinum og vara5i pa vi5 refsingu Gu5s . 

Hann var meinlaetama3ur pegar hann var spur3ur, og st63 
alltaf og ba3 til Gu3s i gegnum heilar naetur (bar til faetur 
hans bolgnu3u af breytu). Hann var hugrekkasti herma3urinn 
sem slast (slost) sjalfur me3 sver3i og vann bug a bj63um 
(sem vildu leggja ni3ur bo3or3 hans). Hann svaf a mottu 
buna til ur heyi og a kodda sem var ger3ur af grofum 
trefjum . Fylgjendur hans vildu kryna hann sem Soltans yfir 
Arobunum og kong yfir Arabiuskaganum, 3 en fjolskylda hans 
lif3i einfbldu lifi a me3an hans lifi st63 og eftir dau3a hans. 
(En) rikidomum sem var safna3 undir stri3srekstri var dreift 
jafnt til allra. 

Dag einn, kvarta3i Fatima, dottir spamannsins vi3 f63ur 
sinn yfir bvi erfi3a dagsverki sem hiin haf3i vi3 a3 saekja 
vatn, en vatnskrusin sem hiin nota3i vi3 betta verk fannst 
henni ohentugt. I sta3 bess a3 gefa henni hluta af hinum 
safna3a rikidomi svo a3 hiin gaeti ra3i3 ser einhvern til a3 
saekja vatn fyrir sig ba kenndi hann henni i sta3 nokkrar 
blessanir og a3 bi3ja . Fylgisveinn spamannsins Umar 4 kom 
eitt sinn i heimsokn til spamannsins, og pegar hann leit i 
kringum sig i husinu ba sa hann ekkert nema eina mottu 
ger3a ur heyi bar sem Spama3urinn (i) sat. Einu matvaelin 



3 fja6 er storkostlegtur miskilningur 1 bostaflegri merkinu f)ar sem hann atti 
aldrei kronu og er meira nota6 sem myndliking fyrir Spamannahlutverki 
hanns. 

4 Einn af nanustu laerisveinum Spamannsins og annar Kalifin eftir dau6a hans. 



[S] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



sem fundust bennan dag i hiisinu var handfylli af korni og 
einn le5urpoki fylltur vatni sem hekk a vegnum - ba5 voru 
allar baer veraldlegu eigur sem spama5ur Gu5s atti a pessum 
tima pegar helmingur ibua Arabiuskagans fylgdi honum og 
vi5urkenndi hann sem spamann. tegar Umar sa pessa 
6rbygg5 og sarra fataekt sem Spama3urinn (§) lif5i vi5 pa 
brast hann i grat. Sendibo5i Gu3s (i) sag3i: 



„Af hverju graetur bii, Umar?" Hann svara3i: „ Af hverju aetti 
eg ekki a3 grata - Kongur persanna (Kosrau) og keisarinn 
voru anaeg5ir og nutu gnaegta pess heims a me5an Sendibo5i 
Gu5s (i) a a5eins eigur sem eg hef nii fyrir framan min 
augu!" Hann svara3i: „Umar, mundi ba3 ekki gle3ja big ef bii 
fengir nii a5 heyra a5 betta (veraldalega lif) er paradis fyrir pa 
6truu5u svo sem konung persanna og keisarann, en alsnaegtir 
naesta lifs er a5eins fyrir okkur?" 



Eegar Spama3urinn (i) faer3i sigur yfir Mekku og athuga3i 
astand hermanna sinna, pa st65 Abu Sufyan sem haf5i ba 
ekki enn teki5 a moti Islam vi5 hli5 al- Abbas, sem var fb3ur 
br63ir Spamannsins, og leit yfir staerd Miislimska hersins. 
Abu Sufyan var undrandi yfir staer5 hers Muslima, sem eins 
og fljotandi vatn skrei5 haegt og rolega i attina a5 Mekka. Og 
sa a5 ekkert gat hindra5 bennan her og framgang hans. Pa 
sag5i Abu Sufyan til al- Abbas: „.. Abbas, f65ur br63ur binn 
er a g63ri lei5 me5 a5 ver5a mikill konungur!". Abbas 
svara5i me5 bvi a5 segja: „Allt sem bii ser5 snyst ekki um 



[9] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



ba3 a3 fa konungsdaemi heldur snyst allt betta um 
Spamanninn og bo5skap hans Islam." 

'Ad'i at-Ta'i, sonur Ha'tim at-Ta'i - var gjafmildastur allra 
- en var pa a peirri stundu ennpa kristinn er hann hitti 
Spamanninn i fyrsta skipti. tegar hann sa hvernig 
fylgisveinar syndu Spamanninum lotningu, naergaetni og 
vir3ingu var3 hans hissa - var hann spama3ur e5a konungur? 
Hann spur5i sjalfan sig um hvort bessi innras i Mekka var af 
konungi e3a af sendibo3a Gu5s. Pegar hann var a3 ihuga 
betta pa kom blasnau5 kona til Spamannsins og sag5i: „Eg 
vill segja per leyndarmal." Hann spur5i hana : „A hva5a gbtu 
Medinu viltu a3 eg hitti big?". Spama5urinn (1) steig af hesti 
sinum og tok ser g65an tima i a5 svara spurningum konunnar 
og veita henni a5sto5. Eegar Ad'i sa au5mjukleika 
Spamannsins, var hann sannfaer5ur um a5 bo5 Spamannsins 
var hid retta kastadi hann af ser krossinum og tok Islam sem 
tru sina. 



I bessari bok munum vi5 nefna morg visindaleg rdk 
serfrae5inga Mi5-austurlanda um Muhamme3( 1 ). En 
Muslimar burfa i raun ekki visindaleg rok Mi3-austurlenska 
serfraB3inga a3 halda vegna bess a3 fyrir ba3 fyrsta ba triia 
Muslimar a Spamanninn (i) og bo3 hans. Og vi3 burfum ekki 
visindaleg rok Mi3-austurlanda frae3inga til a3 sannfaera 
okkur, en astae3an fyrir bvi a3 bessi rok eru nefnd eru tvibaBtt: 

1. Vegna bess a3 bessi rok eiga a3 vera sem aminning og 
vi3vorun til beirra Miislima sem hafa yfirgefi3 trii sina, 

[10] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Spamann (i) sinn og kenningar hans. Vi5 vonum og bi5jum 
til Gu5s a5 pessi bok opni augu beirra og beir sniii aftur til 
triiar sinnar 5 . 

2. Og einnig til pess a5 peir sem eru otruadir geti i gegnum 
ummaeli fra 65rum 6tru5um se5 hvernig ma5ur Spama5urinn 
(i) var og me5 pvi fengi5 betri skilning a Islam og stigi rett 
skref . 

Eg bi5 big lesara (lesandi g65ur) sem ert i leitinni a5 
sannleikanum a5 ekki bara halda big vi5 fyrirfram mota5ar 
hugmyndir og tilhugsunum begar bii lest bessa bok e3a anna3 
efni um Islam. Eg bi5 Gu5 a5 opna hjarta peirra svo a5 peir 
geti teki6 a moti sannleikanum, og synt J)eim retta veginn og 
gefi5 J)eim innblastur a5 fylgja J)eim vegi. 



5 



Din" er Arabaiskt or6 og er J)ytt sem "trii" og er skilgreint a Arabisku sem 
lifsstill, i opinberu og oopinberu lifi, og er hugtak sem innifelur 1 ser dyrkun, 
tilbei6slu, politik, hreinlaeti og spurningar um si6fer6i og etik. 

[11] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



2. H ver er Sendibodinn (i) ? 



Hann er Abul-Quasim (fadir al-Qasim) Muhamme5, sonur 
Abdullah, sem er sonur Abdul-Mutalib. B1651ina hans naer 
aftur til aettbalks Adnan. En Adnan var sonur Ismael, sem var 
spama5ur Gu5 og sonur Abrahams ( megi Gu5 var5veita pa 
alia ). M63ir hans var Aminah, sem var dottir Wahbs: 



Spama5urinn(i) sag3i: 

Sannarlega utvaldi Gu3 aettbalk Kinanah a me3al aettingja 
Isamel, Hann valdi Quraish a me3al aettingja Kinanah, Hann 
utvaldi Banu Hasim fra Quraish aettbalknum, og hann utvaldi 
mig fra Banu Hasim. (Muslim #2276) 



Spama3urinn (i) atti sannarlega g63a forfe3ur, nokku5 sem 
svarnir ovinir hans baru vitneskju um. Sem daemi 
vi5urkenndu ovinir hans er J)eir baru vitni frammi fyrir 
Austur-Romaveldi Keisaranum Herakleios 6 og var Abu 
Sufyan bar a me5al a3ur en hann ger5ist Miislimi. 



Fraendi spamannsins Abdulla b. Abbas sag5i a5 Sendibo5i 
Gu5s ( i ) hafi skrifa5 bref til Herakleios Keisara 
Austurromverka rikisins og gefi5 honum i bvi formlegt bo5 



6 Austur-r6mverska riki6 og keisari f)ess (610-641) sem sigra6i Syrland, 
Palestinu og Egyptaland fra Persiu (613-628). 

[12] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



um a5 taka vi5 Islam. Brefinu var komi5 alei3is af Dihya al- 
Kalbi sem var fylgisveinn Spamannsins (I) og gaf brefi3 til 
herforingjans i Busra (sem er borg i Jordaniu) sem tok a moti 
brefinu og faer5i ba5 Hera-kleios. 



Til a5 syna bakklaeti sitt, gekk Herakleios fra Hims til Ilya 
(nu Jerusalem) en Gu5 haf3i veitt honum sigur gegn 
Persum.I>egar hann fekk brefi3 fra Sendibo3a Gu3s (i) i 
hendurnar sag3i hann eftir a3 hann haf3i (lesi3) brefi3: 
„Finni3 einhvern fyrir mig sem er af hans folki komi3 
(Arabar ur Quraish aettbalknum), ba3 er kannski einhver 
staddur her sem bekkir til hans sem getur sagt okkur um 
Sendibo3a Gu3s (1)!". Abu Sufyan bin Harb var ba staddur i 
Sham (Syrlandi) 7 me3 nokkrum 63rum monnum ur Quraish 
aettbalknum, sem hof3u komi3 til Syrlands i skugga 
vopnahles sem riki (rikti) milli Sendibo3a Gu3s (S) og 
hei3ingjanna i Quraish. Abu Sufyan sag3i: 



Sendibo3i keisarans var staddur einhversta3ar i Syrlandi, og 
leiddi mig og felaga mina til Ilya bar sem vi3 fengum aheyrn 
fra Keisaranum. Me3 koronu og umkringdur 
austurromverskum ra3gjofum og tignarfolki i konungsgar3i 
sinum, sag3i Keisarinn vi3 tulk sinn: „Spur3u hver beirra 
standi naest beim sem kallar sig spamann.." 



Sogulegt sva36i a mi6austurlondum sem hefur landamaeri vi6 mi6jar6arhafi6 
sem i dag em Syrland, Libanon, Palestina og Jordania. 

[13] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Abu Sufyan sagdi: 

Eg svara5i: „Eg er sa sem stendur Spamanninum naest." Hann 
spur5i: „Hvernig eru5 pi5 tengdir?" Eg svara5i: „Hann er 
fraendi minn," svara3i eg, og pa3 fannst enginn fra aettbalk 
Abd Manafs i samfylgd kaupmannanna. Herakleios sag5i: 
„Leyfi5 bessum manni a5 koma naer." Hann gaf si5an skipun 
um a5 felagar minir aettu a5 stilla ser upp fyrir aftan mig, 
si5an sag5i keisarinn vi5 tiilkinn sinn: „Segi5 felogum bessa 
manns a5 eg muni spyrja manninn fyrir framan pa um pann 
sem kallar sig spama5ur og ef hann lygur pa eiga peir a3 
andmaela pvi sem hann segir." 



Abu Sufyan helt afram: 

Eg sver vi3 Gu3, a3 hef3i ba3 ekki veri3 fyrir skbmmina a3 
vera stimpla3ur sem lygari af felogum minum haf3i eg logi5 
fyrir framan keisarann. En eg sa fyrir a3 ef eg hefdi logi5 
hefdi eg veri5 til skammar felogum minum og var5 hraeddur 
um a5 beir myndu si5ar lita ni5ur a mig og kalla mig lygara, 
bannig a5 eg valdi a5 segja sannleikann. 



Keisarinn avarpa3i tulk sinn: „Spur5u hann um hvernig 
fjolskyldu Spama5urinn ( I ) tilheyrir." Eg svara5i: „ 
Spama5urinn (i) tilheyrir virtri fjolskyldu." Hann sag5i: 
„Hefur nokkur annar af ykkur sagt folki til a sama hatt og 
hann?" Eg svara5i: „Nei." Hann sag5i: „Hafi5 bi5 nokku5 
sinn saka5 hann um a5 fara me5 ljiig vitni a5ur en hann for 



[14] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



a3 segja folki til, til beirra sem hann hefur sagt til?" Eg 
svara5i: „Nei." Hann sag5i: „Var einhver af forfeQrum hans 
konungur?" Eg svara3i: „Nei" Hann sag3i: „ Em ba5 fraegir 
einstaklingar e5a fataeklingar sem fylgja honum?" Eg svara5i: 
„I>a5 eru hinir fataeku sem fylgja honum." Hann sag5i: „Eykst 
e3a minnkar fjdldi beirra degi til dags" Eg sag3i :„Hann 
eykst." Hann sag5i: „Er nokkur af beim sem tekur a moti 
bo5skap hans si5ar osattur me5 bann bo5skap og yfirgefur 
hann?" Eg sag5i: „Nei." Hann sag3i: „Brytur hann lofor3 
sin?" Eg svara3: „Nei, en eins og er erum vi3 I vopnahlei og 
vi5 erum hraeddir um a5 hann aetli a5 blekkja okkur." 



Abu Sufyan baetti vi5: 

A5 bessu sog5u haf5i eg enginn onnur motrok. 



Herakleios spur5i si5an: „Haf5i bi5 nokkurn timann ha5 stri5 
a moti honum?" Eg svara5i: „Ja." Hann sag5i: „ Hver var 
utkoma beirra bardaga?" Eg svara5i: „Stundum vann hann, 
stundum unnum vi3." Hann sag3i: „Hva5 segir hann ykkur a5 
gera?" Eg svara5i „Hann segir okkur a5 dyrka Gu5 einn, og 
dyrka ekki neitt vi5 hli5 Gu5s, og a5 yfirgefa alia ba villutrii 
sem forfe5ur okkar tilbidu. Hann bi5ur okkur um a3 bi3ja, a3 
gefa dlmusu , vera latlaus, a3 halda lofor3 okkar og a3 halda 
bvi leyndu e5a skila bvi sem okkur hefur veri5 treyst fyrir." 



[15] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



M er eg haf3i sagt betta ba sag3i Herakleios vi3 tulk sinn: 
„Seg3u honum: Eg spur3i pig um forfedur hans og pii 
svara5ir a5 hann kaemi af vir3ulegri fjolskyldu. Pad er pekkt 
sta5reynd a5 allir Sendibo5ar hafa komi3 fra bekkustu 
fjolskyldum folksins sem bau Sendibo5 hafa veri5 me3al. Eg 
spur3i pig si3an hvort a3rir hef3u komi3 me3 sama tilkall og 
hann og bii svara3ir neitandi. Haf3i svari3 veri5 jatandi pa 
hef5i eg triia5 bvi a5 bessi ma5ur fylgi mali sem einhver 
annar hef5i flutt a (undan) honum. Eegar eg spur5i pig um 
hvort a5 hann hef5i nokkurn timann veri5 sakaQur um a3 
hafa logi3 ba svara3ir bii neitandi, og eg se ba3 sem gefi3 a5 
persona sem lygur ekki um mannfolki5 getur ekki logi5 um 
Gu3. Si3an spur3i eg pig hvort nokkrir (einhverjir) af 
forfe3rum hans vaeru kongar og bitt svar var neitandi. Haf3i 
svari3 veri5 jatandi hef5i eg triia5 a5 bessi ma5ur vildi vinna 
aftur til baka tapa5 konungsriki forfe5ra sinna. Eegar eg 
spur5i pig um hvort ba5 vaeru rikir e5a fataekir sem fylgdu 
honum ba svara5ir bii a5 ba5 vaeru fataekir sem fylgdu honum. 
I>a5 er sta5reynd a5 ba5 er eru hinir fataeku sem fylgja 
Sendibo5unum. Si5an spur5i eg pig um hvort staerd beirra 
faeru aukandi e5a minnandi, og pii svara5ir a5 staer5 peirra 
eykst . I>a5 er sta5reynd a5 aflei5ing sannar truar er a5 staer5 
fylgjenda eykst panga5 til a5 hiin er algjor. Eg spur5i pig um 
hvort a5 einhver sem hafdi teki5 a moti bessari trii hafi si3ar 
or3i3 osattur vi3 tnina og afsala3 ser henni, og svari3 var nei. 
Eg spur3i pig si3an hvort a3 hann hef3i nokkurn timann 
broti3 lofor3. &u svara3ir neitandi. Svona eru Sendibo3arnir 
beir brjota aldrei lofor3 sin. Eegar eg spur3i pig hvernig 
utkoma styrjalda ykkar var a moti honum, og bii svara3ir a3 



[16] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



stundum hef3i hann unni3 og stundum bu. Sannarlega er ba3 
svo a3 Sendibo3ar fai braelraunir og brautir en lokasigurinn 
er alltaf beirra. SI5an spur3i eg pig hva5 hann skipa5i ykkur 
a3 gera. M svara5ir a5 hann gaf skipanir um a5 pa5 aetti a5 
dyrka Gu5 einan og ekki dyrka neitt vi5 hli3 hans, a3 yfirgefa 
tilbei3slu forfe3ranna, a3 bidja, a3 segja sannleikann, vera 
latlausir, a3 halda lofor3 sin og a3 skila bvi sem heir hafi 
var3veitt e3a geymt fyrir einhvern. Petta eru sannarlega 
eiginleikar Spamanns sem vitaQ er a5 myndi koma til 
mannfolksins, hinsvegar vissi eg ekki a3 hann kaemi af ykkar 
folki (Arobunum). Ef ba5 sem bii hefur sagt her er satt mun 
hann innan skamms leggja jorQina sem eg stend a undir sig, 
og ef a3 eg vissi a3 eg myndi fa a3 hitta hann, mundi eg fara 
til fundar vi5 hann, og ef a3 eg fengi taekifaeri til a3 vera me3 
honum ba myndi eg sannarlega bvo faetur hans." 



Abu Sufyan sag3i si3an: 

Keisarinn ba3 si3an um brefi3 sem Sendibo3i Gu3s (i) haf3i 
sent og ba3 var lesi3 upp. Ear st63: 



I nafni Gu3s, hins miskunnarsama, hins na3uga. Fra 
Muhamme3 (I), bjonn, praell og Sendibo3i Gu3s (I) , til 
Herakleios, herforingja Austurromar veldis. Eg by3 ber til 
Islam (A3 bu undirgefir big vilja Gu3s). Taktu a moti Islam 
og bu munt vera ohultur, taktu a moti Islam og Gu3 mun 
senda ber tvbfalda umbun. En ef bu neitar bessu bo3i, munt 
bii vera abyrgur fyrir bvi a3 lei3a folk bitt i villugbtur. 



[17] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



(Segdu: „Fylgjandi eldri opinberaima! Leyfdu okkur ad 
safnast saman vid eina reglu, sem er sameiginleg bcedi fyrir 
okkur og fyrir pig - ad vid lofum pvi ad dyrka engan nema 
Gud og Gud einan og setjum ekki neitt vid Mid Guds og ekki 
ad vidurkenna annad mannfolk sem verndara okkar i stad 
pess ad leita verndar hjd Gudi. " Og segdu, ef folkid snyr 
bokum i pig: „ Vitnadu pa ad pad eru sannarlega vid sem 
hofum gengid Gud a bond. ") 

Segdu: „ O per sem eigid Ritninguna, semjid med oss pa sdtt, 
ad vid engan annan dyrkum en Gud, ad vid jofnum engum til 
Hans, og ad enginn af okkur taki ser adra gudi en Gud. " 
Hverfi peir frd, pa seg pu „ Verid vottar pess ad vid hofum 
gengid Gud a bond (vid erum Muslimar) (Koran, 3:64) 8 



Abu Sufyan helt afram: 

Eegar Herakleios haf3i loki3 rae3u sinni byrjadi tignarfolki5 i 
kringum hann a3 rifast, og ba3 var svo oskyrt a3 eg skildi 
ekki or3 af bvi sem folki3 sag5i. En okkur var si5an skipa5 
a5 yfirgefa konungsgar5inn. 



Allar JDy6ingar yfir a Islensku eru bygg6 a Saenskri J)y6ingu af Koraninnum 
e6a onnur litgafa af eftir Muhammad Knut Bernstrom 
Koranens Budskap, Stokkholmi 2002, bar sem ekki er til nothaef Islensk 
tiilkun a Koraninum til bessa dags, verk Bernstrbms inniheldur einnig miki6 
af kommentum sem gefa innsyn inni tiilkun hans a Koraninum. 

[18] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



I>egar eg hafdi farid lit i samfloti me5 felogum minum og vi5 
vorum einir pa sag5i eg vi5 felaga mina: „Sannarlega hafa 
samskipti Spamannsins faert me5 ser vald pvi a5 nii hrae5ist 
herforingi Austur-romverja hann." 



Abu Sufyan sagdi: 

Eg var5 meir og meir viss um tilvist Gu5s og meira viss um 
a3 hans tni mundi sigra a3 lokum, og a3 a endanum myndi eg 
taka a moti Islam. (Bukhari, #2782) 



[19] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

3. Feeding, Barneeska og Bodord 



Spama5urinn (i) faeddist ari5571 e.Kr. og faeddist inni i 
Quraish aettbalkinn aettbalkinum (sem var einn sa virtasti 
aettbalkurinn hja Arobum a bessum tima). Spama5urinn (i) 
faeddist i Mekka sem er var vi6skipta og truarleg hofu5borg 
Arabiuskagans. Arabarnir ger5u pilagrimafer5ir til Mekka og 
gengu hringi i kringum Ka'bah, sem var bygging sem forfa3ir 
beirra Abraham og sonur hans Isamel (ma Gu3 velsigna ba 
ba3a), bygg5u sem fyrsta husi5 sem var hugsa5 sem baenahus 
til Gu5s. 



Spama5urinn (i) var muna5arlaus. Fa5ir hans do a5ur en hann 
faeddist og m65ir hans do begar hann var a3eins sex ara gamall. 
Hann var si3ar aettleiddur af afa sinum Abdul-Mutalib, og 
begar hann do ba tok fb3ur br65ir hans Abu Talib vi5 f63ur 
hlutverkinu. Quraish aettbalkurinn og a5rir aettbalkar a 
Arabiuskaganum dyrku5u a bessum tima skur5takn sem voru 
skorin og hoggvin I stein, tre og ger5 af gulli og var hluti af 
bessu stillt arlega upp kringum um Ka'bah. F6M5 truQi \>vi a3 
skur3go3in gaetu teki3 burt oheppni og faert heppni og velferd 
til J)eirra. 



A5ur en Muhamme5 (i) var valinn af Gu5i til a5 lifa sem 
spama5ur var hann bekktur sem ma5ur sem haegt var a5 treysta 
a og bar sem hann haf5i aldrei logi5 e5a brug5ist nokkrum var 



1201 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



hann uppnefndur af folkinu i kringum hann sem al-Amin - sa 
sem haegt er a5 treysta a. F6M5 i kringum hann treysti honum 
fyrir ver5maetum sinum begar ba5 for lit og (fer5ist fer5a3ist 
og) i innkaupafer5ir. Hann var einnig pekktur undir nafrni as- 
Sadiq - sa sem alltaf segir sannleikann - vegna pess a5 hann 
laug aldrei. Hann var vel uppalinn, umhyggjusamur og hann 
var alltaf tilbuinn a5 hjalpa folki sem var i nau5. F6M5 hans 
elska5i hann og prisa5i honum og hyllti honum fyrir g65a 
mannger5 hans og g65ar gj6r5ir hans. Gu3, hinn Hinn 
Almattugi segir: 



( Lifpitt og gjordir eru lysandi [doemi] 

Pvi ad pu ert gofugur ad edlisfari ) 

(Koran, 68:4) 



I bok sinni Hews, Hero-Worship and the Heroic in History 
skrifar hinn bekkti skoski sagnfrae5ingurinn og skrifbeini5 
Thomas Carlyle 



Snemma a5 arum haf5i hann veri5 umtala3ur sem 
traustsamur einstaklingur. Fylgjendur hans kdllu3u hann „al- 
Amin, sa sem er treystandi". Hann var ma5ur sem helt vi3 
sannleikann og var traustsins ver5ur; sannur i f>vi sem hann 
ger3i i \>vi sem hann hugsa3i. teir sog3u frekar a5 hann haf3i 
alltaf astse3u fyrir dllu \>vi sem hann sag3i. Hann var 
hlj631atur og faor3a5ur ma3ur sem var hlj63ur begar ekkert 

[21] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



var haegt a5 segja, en begar hann tala5i ba var hann klokur og 
or5 hans baru me5 ser merkingu, hann helt ser alltaf vi3 
umrae3uefni5 og kasta5i nyju ljosi a ba5 sem hann raeddi um. 
Svona rae5usemi og raQhyggja vi5 notkun talmals er sii eina 
sem er bess vir3i a3 nota! I gegnum allt lif sitt var hann 
or3a3ur vi3 a3 vera traustsins ver3ur, br63ursamur og 
hei3arlegur ma3ur. Hann haf3i alvarlegan og innarlega 
mannlega eiginleika, en var jafnfram vinalegur, hjartsamur 
og felagssamur felagslegur, og fannst einnig gaman a3 
grinast og (hann haf3i gaman af bvi) a3 hlaegja. I>a3 eru til 
menn sem begar beir hlaegja ba er hlatur beirra eins falskur 
og allt anna3 hja beim sem ekki geta helgi3. Hann var 
sjalfsprottinn og astri3ufullur ma3ur sem var jafnfram 
rettlatur og g631atur ma3ur! Hann var fullur af atorku, 
eldorku og ljosi, 6hef3bundinn og lifQi sinu eigin lifi a sinum 
eigin forsendum - djiipt inni hjarta ey3imerkurinnar. 



Hann (i)laug aldrei, hann nota3i aldrei vimu, framkallandi efni, 
hann lyfti aldrei hof3inu fyrir framan styttu af hjagu3i e3a 
svar vi3 bessa fals gu3i e3a ger3i forn til beirra. A hans tima 
vann hann sem fjarhir3ir og gaetti kinda sem voru i eigu 
setting]' a hans. 



Spama3urinn (i) sag3i: „Hver einasti Spama3ur utsendur af 
Gu3i var eitt sinn fjarhir3ir." Fylgisveinn hans spur3i: 
„Einnig pig, Sendibo3 Gu3s?" Hann sag3i: „Ja, eg vann sem 



[22] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

fjarhir5ir og gaetti kinda sem voru i eigu folksins i Mekka.' 
(Bukhari #2143) 9 



Hann (i) atti ba5 til a5 leita skjols i helli sem nefnist Hira a5ur 
en hann var valinn sem Spama5ur og var hann bar oft dogum 
saman. tegar hann var fjdrtiu ara gamall, byrja5i hann a3 fa 
vitranir i bessum helli, ba5 var A'ishah, 10 ma Gu5 vera sattur 
me5 hana, sem skrifa3i: 

Pa3 fyrsta sem Sendibo3i Gu5s (8) tok a moti i hellinum 
Hira voru g63ar synir (sem voru opinbera5ar i draumum). I 
hvern sinn sem hann dreymdi var draumurinn ba5 skyr a3 
hann var eins og ba3 vaeri raunveruleikinn, eins og i 
ljosaskiptunum. Sma saman for Sendibo3i Gu5s (i) a5 
bykkja vaent um einveru syna i hellinum. Og var6i oft 
morgum dogum og nottu einsamall i hellinum i margar vikur 
a5ur en hann sneri aftur heim til fjolskyldu sinnar. Og tok 
hann ba me5 ser vistir og kost i naegilegri magni til 
dvalarinnar. Og begar hann sneri heim aftur til fyrstu friiar 
sinnar Khadijah, n ma Allah vera anaeg5ur me5 hana, fekk 
hann nyjan skammt af lifsnau5synjum og tok me3 ser i 
hellinn til a5 halda afram ihugun sinni. 



9 Visd6murinn bak vL6 betta er a6 ba6 er undirbiiningur fjrrir a6 sja um 
mannfolkift a6 sja umdyr, og a6 vera fjar hir6ir og gaeta kinda og geita gerir 
hjarta6 milt en a6 gaeta hesta e6a lilfalda. 
10 Ein af eiginkonum Spamannsins. 
u Khadijah var fyrsta eiginkona Spamannsins. 



[23] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Einn dag er Muhamme5 (1) var i helli Hira kom engillinn 
Gabriel til hans og skipa5i honum a5 lesa. Muhamme5 (1) 
svara6i: „En eg kann ekki a5 lesa!" Gabriel fa5ma3i 
Muhamme5 (I) svo fast a3 hann gat ekki anda3, og sleppti 
honum si3an og sag3i: „6 Muhamme5 (!)! Lestu!" Eitt skipti 
svara3i Muhammed (t): „Eg kann ekki a5 lesa." Gabriel 
fa5ma5i Muhamme5 (H) i anna5 skiptifi og skipa5i honum I 
pri5ja skipti5 a5 lesa. Pegar hann ger5i ba5 ekki ba fa5ma5i 
Gabriel hann aftur svo fast a5 hann gat ekki anda5 og sag5i 
sidan: „6 Muhamme3 (i)! 

(Lestu! I herra pins nafni, hann sem hefur skapad, skapad 
manneskjuna ur dropa af Modi. Lestu! Drottinn pinn er 
orldtastur allra.) (Koran 96:1-3) 



Sendibo3i Gu3s (i) sneri aftur heim og skalf af hrae3slu. 
Hann gekk inn I heimili sitt og sag5i til Khadijah: „Settu 
teppi yfir mig... settu teppi yfir mig." Khadijah setti teppi yfir 
Spamanninn allan par til a3 honum lei5 betra. Hann sag5i 
henni ba hva5 haf5i att ser sta5 i helli Hira (kannski sleppa s 
alltaf). Hann sag5i: „Eg var svo hraeddur um mig sjalfan og 
velfer5 mina." Khadijah roa5i hann ni5ur og sag5i: 



Eg sver vi5 Gu3! Pu barft ekki a3 oroa big, bvi a3 Gu3 hinn 
Almattugi myndi aldrei gera ber nokku3 mein! Pu kemur vel 
fram vi5 aettingja bina, bii hjalpar peim fataeku og peim er 
sem purfandi, og pii ert gjafmildur og hattvis mot gestum 
binum og bii hjalpar bagstbddum. 

[24] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Khadijah faer5i maka sinn MiihammeQ (!) til eins af fraendum 
sinum sem het Waraqah bin Nawfal bin Assad bin Abdul 
Uzza sem var kristinn og haf5i teki5 kristni fyrir ti5 Islam 
(sem var seinna kalla5 timi vanbekkingarinnar). Waraqah var 
baul laer5ur i hebreskum ritum en haf3i i elli sinni misst 
sjonina. Khadijah sag3i vi3 fraenda sinn : „Kaeri fraendi, 
hlusta3u a ba5 sem fraendi binn (Miihamme3 ) hefur a5 segja 
ber." Waraqah sag5i: „Hva5 hefur5u se3 kaeri fraendi?" 
Sendibo3i Gu3s (!) sag5i honum hva5 hann hef3i se3 i Hira 
hellinum. tegar Waraqah heyr5i betta sag3i hann. „Vi3 Gu3! 
Petta hlytur a5 hafa veri5 engillinn Gabriel sem kom til 
spamannsins Moses, ma Gu5 velsigna hann. Eg myndi oska 
bess a3 eg vaeri ennba lifandi begar aettingjar binir henda ber 
lit lir Mekka!" Sendibo3i Gu3s (I) var undrandi „Mun betta 
folk henda mer lit lir Mekka?" Waraqah sta5festi betta me3 
bvi a3 segja eftirfarandi: „Aldrei hefur nokkur ma5ur mi51a5 
beim Bo5skap sem er i nokkurri likingu vi5 bann bo5skap 
sem bii munt faera an bess a5 folki5 hans hafi ha3 stri5 a moti 
honum - en ef eg ver5 vitni a5 betta folk ofsaekir big ba mun 
eg sty5ja baki vi3 big." 

Waraqah fer3a5ist I burtu i stuttan tima eftir bennan fund og 
vitranirnar komu ekki til baka I stuttan tima eftir a5 bessi 
fundur atti ser sta5. (Bukhari, #3) 



[25] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

tessi kafli lir Koraninum sem vitna5 var i haditinu 12 markar 
upphaf Spamanns ti5 Spamannsins, Gu5 hinn allmattugi 
vitra5i fyrir honum: 



(Pu sem einangrar pig [frd odru folki]! Stattu upp og varadu 
folk vid! Og lystu adddun pinni d herraveldi minu! Og 
hreinsadu hjarta pitt! 

Pu sem ert sveipadur kdpu pinni'.ristu upp og varadu vid. 
Lofadu Drottin pinn og hreinsadu klcedin pin,) (Koran 74:1-4) 

Eftir a3 pessi vitrun kom til Spamannsins byrja3i Spama3urinn 
(i) opinberlega a3 kalla ibiia Mekka til Islam. Hann byrja3i a3 
kalla aettingja sina til Islam og aettbalk sinn. Ear sem hann 
kalla5i pa til einhver sem peir hof5u aldrei heyrt tala5 um a5ur 
og kom a moti dyrkun hjagu5a forfe5ra peirra sem haf3i veri3 
vi3varandi i margar kynsl65ir, pa voru flestir peirra i byrjun 
hikandi a3 hlusta a hann og kusu fremur a5 fylgja hef5 forfe5ra 
sinna. 



12 Haditherna ar atergivningar av Prof etens yttranden, handlingar, tysta 
samtycke eller kannetecken. Vetenskapen om hadith utvecklades for att 
historiskt belagga aktheten hos vissa atergivningar som formedlats via en 
obruten kedja av oforvitliga aterberattare, som kan sparas tillbaka till 
Profeten sjalv och som star i motsats till osakra atergivningar eller 
fabricerade lbgner. 

[26] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Islam er fullkomi5 lifsmunstur sem tekur a5 ser alia truarlega, 
politiska, vidskiptalegu og samfelagslega paetti samfelagsins. 
Pad er einnig svo a5 Islam snyst ekki bara um a6 kalla 
mannfolki5 til a5 tilbiQja Gu5 einn og yfirgefa alia skur5go5a 
og hjaguda dyrkun, heldur eru einnig forbo5nir hlutir banna5ir 
svo sem vextir, vimuefni, a5 drygja hor og fjarhaettuspil. 
Muhamme5 (i) kalla5i mannfolki5 til a5 vera rettlatt og let 
pa5 vita a5 pa5 vaeri jafnretti a milli peirra og pa5 eina sem 
skildi pa5 fra hvoru 65ru vaeri magn Gu5s ottans hja hverjum 
einstaklingi. tetta ger5i marga rei5a, hvernig aetti Quraish, 
besti aettbalkurinn a ollum Arabiu skaganum a5 sampykkja a5 
hafa somu samfelagsst65u og mannvir5ingu og praelarnir. Pa3 
er ekki nog me5 a3 peir neitu3u a3 taka a moti Islam heldur 
eltu peir lika Muhamme3 (1), og reyndu i hvert skipti sem 
hann tala3i a5 lata aheyrendurnir halda a5 hann vaeri 
6truver5ur, galdrama5ur og lygari. I>eir soku5u hann um hluti 
sem peir hdf5u aldrei saka5 hann um a5ur en hann for a5 kalla 
folk til Islam. I>eir aestu upp almiigann og yf5u upp til a5 mei5a 
hann, kiiga hann og pynta fylgjendur hans. 



Abdullah b. Masiid, einn af fylgisveinum Spamannsins sag3i: 

tegar Spama3urinn (i) st63 upp og leiddu baen naerri Ka'bah 
sag3i hopur manna ur Quraish sem sat bar: „Sjai3 bi5 bennan 
mann? Hver by5ur sig fram vi5 a3 na i skitugustu og 
bl65ugustu innyflin ur ulfalda og leggja bau si5an vi5 hli3 
axla hans me3an hann leggur sig a griifu og bi3ur. Sa sem 
hata3i Spamanninn mest me3al peirra bau3 sig fram og begar 
Spama3urinn (i) lag3i sig a griifu pa kom ma3urinn fram og 



[27] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



lag5i innyflin vi5 aexlir hans. Spama5urinn (i) reis sig ekki 
upp og helt afram a3 bi3ja og peir hlogu svo harkalega a3 
peir voru naestum pvi biinir a3 detta um koll. Einhver fann 
Fatimu sem var pa ung stelpa og sag3i henni hva3 hef5i ske5. 
Hun var naerri og dreif sig til Spamannsins sem var pa ennpa 
a gnifu tilbi3jandi og fjarlaeg3i innyflin sem hengu yfir hals 
og fram a axlir hans. Si3an sneri hiin ser a5 beim ur Quraish 
sem hof5u gert petta og formaelti peim. (Bukhari, #498) 



Munib al-Azdi, einn af fylgjendum Spamannsins, sag5i: 



Eg sa sendibo5a a dogum vanbekkingarinnar og sag5i hann 
vi3 folk: „Segi3 a3 ba3 finnst ekki nokkur gu3domur sem er 
vert a3 dyrka fyrir utan Gu3, og bannig nai3 big velgengi." 
Pad var til folk sem spytti I andliti5 a honum e3a kasta5i 
mold a hann, og pad fannst folk sem bdlva5i honum dag og 
naetur. begar ein ung stelpa kom me5 fat af vatni og trvodi 
andlit hans sneri hann ser a5 henni og sag5i: „Kaera dottir 
ottastu ekki a5 fa5ir binn ver5i nokkurn timann ni3urlaeg5ur 
e3a biii vi3 6rbirg3." (Mu'jam al-Kabrr, #805) 



Abdullah b. Amr al-As, einn af fylgjendum Spamannsins, var 
eitt sinn spur3ur um hluta af bvi vonda sem hei3ingjarnir og 
barbararnir hef3u gert Spamanninum fyrr a timum hann sag3i: 



1281 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



[Eitt sinn] gekk hei5ingi fram til Spamannsins pegar hann 
ba5 i nalaeg5 Ka'bah, tok i armkraga Spamannsins og tok 
hann kverktaki. Abu Bakr 13 hljop a sta5inn og greip i axlir 
ofbeldismannsins og sleit hann fra Spamanninum og ytti 
honum i burtu og sag3i: „Viltu drepa mann bara lit af bvi a3 
hann vi3urkennir a3 Gu3 se Drottinn sinn, og fyrir pa3 eina 
a5 hann gefur per hrein skilabo5 sem hafa veri5 send til bin 
fra Drottni binum?" (Bukhari, #3643) 

Svona atvik heldu ekki Spamanninum fra pvi a3 kalla til Islam 
og hann helt afram a3 predika bo3skap sinn til peirra aettbalka 
sem komu til Mekka til a3 gera hajj 14 . Einn hopur fra Yathrib, 
litlum bae nor3ur um Mekka sem I dag heitir Medina, tru3i 
honum og gaf honum lofor5 um hjalp og stu3ning ef hann 
kysi a5 flytjast fra Mekka. Hann sendi fylgisvein sinn Mus'ab 
b. Umair me5 til a5 kenna beim grunnkenningar Islam. Eftir 
alia ba undirokun sem Muslimarnir hef5u or5i5 fyrir fra sinu 
eigin folki I Mekka gaf Gu5 beim leyfi til a5 flytja til Medina 
og var3 Medina hbfu3borg Islamska rikisins og ba3an 
breiddist Islam lit vitt og breitt. 



Spama5urinn (i) settist a6 par og stunda5i bo5or5 Gu5s og 
kenndi ibiium Medina upplestur a Koraninum. teir elsku5u 
hann meira en beir elsku sig sjalfa, og foru langar lei5ir bara til 
a5 bjona honum og notu5u allar veraldalegar eigur sinar til a6 
brei5a lit Islam og bjona Gu3i. Samfelagi5 ox fljott og var3 



13 Profetens narmaste Foljeslagare och den forste kalifen efter hans dod. 
14 Pilgrimsfer3in (Velfer3in) til Mekka. 



[29] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



mjog trurikt og trufast samfelag og hamingja ibiia Medina 
syndi sig i samheldni ibuanna, samvinnu nagranna, kaerleika 
og brae3raskap. Rikir og fataekir, svartir og hvitir, Arabar og 
ekki arabar voru sem eitt og voru jafnir undir Gu5i og brae5ur i 
tru Gu5s. Ekki var gert a milli beirra nema i gu3hrae3slu. 



tegar Quraish aettbalkurinn fekk vitneskju um hvernig kail 
Spamannsins hef5i brei5st ur5u peir ennba meir sta5ra5nir a5 
kaefa ni5ur kalli5 og vildu koma I veg fyrir frekari utbreidslu . 
I>eir bor3ust a moti honum i fyrsta bardaga i sdgu Islams, sem 
var orrustan vi5 Badr, og bo a6 Quraish hef3i meira af 
monnum og vopnum ba voru beir sigra5ir. Fjoldi Muslima I 
bardaganum var a5eins 314 manns a me5an her hei5ingjanna 
var 1000 manns a5 staer5. Samt gaf Gu5 sigurinn til 
Spamannsins og fylgjenda hans, og eftir a6 atta ar hef5u Ii5i6 
gat Spama5urinn (JB) stillt upp 10.000 manna sterku li3i sem 
ger3i innras inn I Mekka. Spama3urinn (JS) sigra3i pa3 folk 
sem haf3i ska3a5 og pyntad hann og fylgisveina hans af mikilli 
grimmd. P6, var hann mjog orlatur a sigurstund. Ari5 fyrir 
bennan afgerandi sigur kalla3i hann betta ar „Ar Sigursins". 
Gu3, hinn Almattugi sag3i: 



(Pegar hjdlp Allah berst og kemur med sigur, og pu serd 
menn i flokkum taka tru Allah, pa lofa pu Drottin pinn og bid 
Hann fyrir gefningar, pvi Hann tekur jafnan a mod idrun og 
fyrirgefningum) 

(Koran, 110:1-3) 

[30] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Eftir innrasina safnadi Spama5urinn (i) folki Mekka saman og 
sag5i peim : 



„Hva3 haldi5 bi5 a5 eg muni gera vi5 ykkur nu? F61ki5 
svara5i : „M munt bara gera eitthva5 gott; bii ert sannarlega 
g65ur og gdfuglyndur br65ir, og g63ur og gdfuglyndur 
fraendi!" Spama5urinn ($) sag5i: „Fari5 - bvi pi3 eru5 frjals." 
(Baihaqi #18055) 



Pessi brlata sakaruppgjbf og na3un var megin astaeQa fyrir bvi 
a5 folk tok triina Islam.. Spama5urinn (^) sneri si5an aftur til 
Medina. Eftir akve5inn tima haf3i hann I hyggju a3 gera hajj 
og lag3i af sta3 til Mekka me3 114 000 fylgjendur. tessi hajj 
er J)ekkt sem Hajjatul-wa'da (kve3ju pilagrimsfer5in) par sem 
Spama5urinn (I) for ekki i a3ra hajj eftir pessa heldur lest 
stuttu eftir a3 henni var lokid. 

I>ann niunda dhul-hijjah a fjallinu Arafat helt Spama5urinn (1) 
sina loka predikun. Eftir a5 hann hafi lofsungi5 Gu5 sag5i 
hann: 



Mannfolk! Heyr5i a mig af athygli, bar sem eg veit ekki hvort 
a5 eg muni vera a me5al ykkar miklu lengur! Hlusti5 a mig 
ba5 sem eg segi varlega og segi5 beim sem komust ekki 
hinga5 I dag. 

Mannfolk! A sama hatt og bi5 upplifi5 pennan manu5, 
pennan dag og pennan sta5 sem heilagan , eigi5 bi5 einnig a5 

[31] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



upplifa lif hvers Muslima og eignir sem heilagt. Skilid pvi 
sem ykkur er treyst fyrir til rettmaets eiganda. Og geri3 
engum mein pvi pa mun enginn gera ykkur mein . Muni3 a3 
pi5 munu5 einn dag hitta Herra ykkar og hann sannlega mun 
dsema ykkur eftir gjdr5um ykkar. Gu5 hefur banna5 ykkur 
a3 taka vexti. Og pvi eru allar skuldir me3 vdxtum her og 
me5 afskrifa5ar. Og er fjarmagn ykkar a5 vi5halda. M5 
munu5 hvorki ver5a fyrir orettlaeti ne valda orettaeti me5al 
ykkar. Varist Satan fyrir velfer5 truarinnar. Satan hefur misst 
alia von um a5 gera leitt ykkur I villu begar pa5 kemur til 
storra spurninga, en varist a5 fylgja honum begar ba5 kemur 
til minni spurninga. 



Mannfolk! I>a5 er satt a5 pi5 menn hafid akve5in rettindi 
gangvart konum, en baer hafa einnig rettindi gagnvart ykkur. 
Muni5 a3 ba5 er a5eins me5 gu5hrae3slu og me3 leyfi Gu5s 
sem bi5 hafi5 fengi5 a5 giftast beim sem eiginkonum. Ef baer 
spyrja ykkur um rett sinn, hugi5 pa a5 peim af umhyggju og 
sinni5 ollum borfum peirra og oskum. Hugsi5 vel um konur 
ykkar og syni5 peim umhyggju og hlui5 vel a5 beim, pvi paer 
eru sambyliskonur ykkar, samstarfsfelagar og lifsfdrunautar. 
Og pa5 er ykkar abyrg5 a5 hiin se ekki I slaemu foruneyti og 
a5 hun se latlaus. 



Mannfolk! Hlusti5 a mig og takid mig alvaralega, tilbi3ji5 
Gu5, bi5ji5 fimm daglegar baenir, fasti5 undir ramadan 
manu5i, gefi5 olmusugjafir og framkvaemi5 pilagrimsfer5ina 



[32] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



(hajj) ef bi5 hafid efni a henni. Mannfolki5 er af Adam og 
Adam var skapa5ur af leiri. Arabi er ekki betri en sa sem ekki 
er Arabi, og hvitur ma5ur er ekki betri en svartur og svartur 
er ekki betri en hvitur, nema i Gu5s otta. Viti5 ba5 a3 hver 
einasti Muslimi er br65ir allra annarra Muslima og a5 
Muslimarnir eru einn felagsskapur. Einhver hlutur sem ekki 
er eign einhvers annars er leyft a5 taka e5a gefa svo lengi a5 
pa5 se gefi5 e5a teki5 me5 frjalsum og fusum vilja. Fremji5 
engin 6dae5i og geri5 engum illt. 



Minnist pess dags begar bi5 muni3 standa fram fyrir Gu5 og 
svara fyrir g]br5ir ykkar. Vari5 bvi ykkur! Breg5i5 ykkur bvi 
ekki lit af vegi rettlaetisins eftir a6 eg er ekki lengur medal 
ykkar. Mannfolk! Enginn Spama5ur og ekkert bo5 mun koma 
eftir mig og engin ny tru mun ver5a. Mannfolk hugsi5 bvi 
rokrett! Og skilji3 bau or5 sem eg hef mi31a5 til ykkar. Eg 
skil eftir mig tvo hluti - bar er a3 segja bok Gu3s (Koran) og 
min Sunnah - ef bi5 fylgi5 bessum tveimur hlutum muni5 bi5 
aldrei fara villuvegar. Allir sem hlusta eiga a5 faera bo5skap 
minn til annarra, sem eiga bar a eftir a5 faera bo5askap sinn 
til annarra, og ma sa si5asti sem heyrir bo3skap minn skilja 
hann betur en sa sem heyr5i hann fyrst. Vertu vitni mitt, 6 
Gu5, a5 eg hafi mi31a5 bo5skap pinum til folks pins. 



Spama5urinn (i) do i Medina, af nokkrum heimildum a5 
daema pann tolfta rabi al-awal (Rabi Athani??) ari5 11 A.H, og 
var hann grafinn i Medina a beim sta3 sem hann do. 

[33] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Muslimarnir voru (shocked) begar beir frettu af dau5a hans. 
Sumir fylgisveinanna trii3u ekki bvi ekki!. Umar vissi ekki sitt 
rjukandi ra5 og var svo sorgbitinn a5 hann sag5i: „Sa sem segir 
a3 Spamadurinn Muhamme5 ( i ) se dau3ur pa mun eg 
halshoggva hann!" Abu Bakr sneri ser si3an til Muslimanna og 
las Gu3s or3: 



(Muhammed (!) er ekkert nema sendibodi sendur tilykkar og 
[onnur] sendibod hafa komid og farid fyrir hans tid. Ef hann 
deyr eda fellur i strid, munid pid pa snua baki i sendibod 
hans? Sd sem snyr baki i Gud gerir Gud engan skada. En 
Gud mun launa peim sem syna pakklceti. 

Muhammed er ekki nema sendibodi. Margur sendibodi hefur 
horfid a brott a undan honum. Ef hann andast eda er veginn, 
hvort munid pid pa snua baki ? Sd sem i Gud vinnur Allah 
ekkert mein. En Allah mun launa hinum pakkldtu) (Koran, 
3:144) 



begar Umar heyr3i betta vers haetti hann rei3ikasti sinu, J)ar 
sem hann var mjog naergaetinn og gu3hraeddur, og reyndi eftir 
bestu getu a5 fylgja bo5um og bonnum Gu5s og reyndi af 
mestu a5 for5ast a5 brjota log Gu5s e5a fara yfir bau mork 
sem Gu5 haf5i sett Muslimunum. 

Spama5urinn (i) var5 sextiu og priggja ara gamall. Hann var 
biisettur i Mekka i bau fjdrtiu ar a5ur en hann var skipaQur sem 
Spama5ur af Gu5i. bar a eftir lif5i hann i bratiu ar i Mekka bar 



[34] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



sem hann kalla3i mannfolki3 til sannrar eingy3ingstru, . Harm 
flutti si3an til Medinu J)ar sem hann bjo I tiu ar, og bar helt 
hann afram reglubundi3 a3 taka a moti opinberunum og synum 
fra Gu3i I gegnum engilinn Gabriel og a5 kalla til Islam bar til 
a5 Koraninn og Islamska truin var fullkomnu5. 



Hinn bekkti leikritahofundurinn og gagnrynandinn George 
Bernard Shaw (d. 1950) skrifa3i: 



Personulega hef eg alltaf haft miki3 alit a bo3or3i 
Muhame3s vegna krafts ]jessi sem er olysanlegur og 
einstakur. Islam er eina triiin sem stendur timans tonn og a 
vi3 og snertir alia baetti lifsins - eg hef spa3 fyrir um Islam a3 
einhver muni taka J)essa tru a morgun og a3 margir i Evropu 
muni taka a moti |)essari tru me5 opnum ormum. Prestar 
mi3alda formaeltu og bolvufiu Islam og bygg5u sko5anir 
synar af vanj)ekkingu og J)rdngsyni . Pad voru beir og 
fordomar sem sa5u fraejum haturs sem ger5u ba5 a5 verkum 
a5 folk byrja5i a5 hata Muhamme5 (1) og bo5or5 hans. Peiv 
gengu me5al annars svo langt 1 lygum sinum a5 kalla 
Muhamme5 (1) antikrist. Eg hef sjalfur rannsaka5 um arabil 
bennan margbrotna og einstaka mann og i minum augum er 
hann langt fra bvi a5 vera antikristur, ef eitthva5 er \>a myndi 
eg frekar vilja kalla hann frelsara mannfolksins. 15 



^Encyclopedia ofSeerah, eftir Afzalur Rahman. 



[35] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



4. Lysinga Spamanninum (i) 



Spama3urinn (i) var havaxinn. En merkilega var hann sag3ur 
af 63rum vera lengri en adrir, en 1 rauninni var hann styttri en 
margir a5rir - e5a J)anga5 til a5 folkid dreif5i ser fra honum. 
Hu3 hans var hvit me5 rosottum blae, hu3in var smavegis dauf. 
Hari5 hans var kolsvart og vi5amiki5 og var bo ekki lokka5 og 
fell ni5ur a milli eyrnasenaplana og ni5ur fyrir axlirnar. 
Spama5urinn (1) var kraftlega vaxinn. Hann var breidur yfir 
hrygginn og axlirnar sem voru innsigli Spamannsins. Hann 
haf5i langa vo5vamikla utlimi, stora hne og armboga og var 
kraftlega bygg5ur. Magi hans var litill og skaust aldrei lit fyrir 
brjostkassa hans. Andlit hans ljoma5i, „eins og solinn fylgdi 
braut sinni og lysti fra andliti hans," eins og einn Fylgisveinn 
lysti honum. Hals hans var silfur hvitur, enni5 var breytt, 
augnsteinarnir voru storir og svartir, augnharin voru long og 
svdrt, og nefi5 var beint me3 litlum nbsum?. A dauda degi 
haf3i Spama3urinn (i) nakvaemlega sautjan hvit harstra milli 
hofu3hvelanna og hvit har runnu a enda skeggs hans. Hann 
haf3i har undir hondunum og a fotunum og bunn rond af hari 
na3i fra bringunni til naflans. 



Spama3urinn (i) gekk hrd3um skrefum og halla3i ser fram 
begar hann gekk, hann vissi alltaf hvert hann vaeri a3 fara og 
lyfti fotunum en gekk stuttum skrefum. Hra5i hans var slikur 
a5 fylgjendur hans sem voru I topp formi attu stundum I 
miklum erfi31eikum a3 halda vi3 hann. tegar hann sneri ser 

[36] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



vi5 ba sneri hann yfirleitt ollum likamanum, hann gaf fulla 
athygli til beirra sem sneru til hans og hlusta5i itarlega a allt 
sem var sagt vi5 hann. Pegar hann benti ba nota5i hann opna 
hendi til a5 ekki m65ga neinn. Eegar hann gagnryndi heg3un 
einhvers spur3i hann almennt, i sta3 bess a5 nefna 
manneskjuna me3 nafni „Hvers vegna gerir folk svona?". 
Hann hlo aldrei svo miki6 a3 a5eins millibili5 a milli fram 
tanna hans var5 synilegt. tegar hann var rei5ur ba ro5na5i 
hann bara i andlitinu og augnbrynar hans hnyklu5ust: Vi5 eitt 
tilfelli sag5i hann: 



Eg er einn sa fremsti me5al aettingja Adams og ba5 er eg ekki 
lit af stolti. (Tirmidthi) 



Hann var aldrei stoltur og syndi alltaf au5mykt og ba5 syndi 
sig begar Spama5urinn (i) gekk i gegnum gbtur Medina og 
born leku vi5 hann og heldu I fingur hans. Hann sag3i lika: 



Sa sem er ekki miskunnarsamur vi3 yngri kynsl65ina og sa 
sem ekki ber vir5ingu fyrir hinum eldri, er ekki einn af okkur. 

(Abu Dawud) 

Gud, sa Almattugi , sag5i: 

(... Gud hefur sent ykkur dminningu, i mynd Sendiboda sem 
kemur d framfceri fyrir ykkur kldrlegan bodskap til ad leida 

[37] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

pann sem truir og lifir heidarlega ut ur myrkrinu og inn i 
Ijosid.) 

(Koran, 65:10-11) 



Fraendi Spamannsins tengdasonur Ali sag5i um Muhamme5 
(I): 



Hann var si3asti af Spamonnum, sa hei3arlegasti, og sa 
hei5arlegasti, hann var sa fremsti me5al Jjeirra i skopskyni og 
var alltaf til sta3ar pegar purfti a honum a3 halda. Sa sem sa 
hann ovaent fekk um lei3 mikla vir5ingu fyrir honum, og beir 
sem fylgdu honum og laer5i a5 pekkja hann og elska hann. 



Eiginkona Spamannsins A'ishah sag5i um eftirfarandi um 
hjalpsaman maka sinn: 



Hann tok alltaf patt i hiisverkum a heimilum og ger5i vi5 fot 
sin, laga5i sina sko og sopa5i golfi5. Hann mjolka5i, tj63ra5i 
og f63ra3i hiisdyrin. (Bukhari) 



1381 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Hun lysti honum einnig og manneiginleikum hans me5 hjalp af 
Koraninum: 



(Ad sonnu er Sendibodi Allah gott og fagurt fordcemi peim, 
sem vonar a Gud, hinn Efsta Dag, og hugsar tidum til Guds .) 
(Koran, 33:21) 



[39] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



5. Mannasidir og hattvisi Spamannsins 



l.Skorp greind: Sendibo3i3 var mjog gafa3ur og enginn 
onnur manneskja haf3i nokkurn timann veri3 svo gafu3 og vel 
gefin eins og hann. Qadhi Iyadh, 16 ma Gu3 vera 
miskunnarsamur honum, sag3i: 



Pad er augljost fyrir bann sem les sevisogu Spamannsins og 
skilur pa erfi3u st63u sem hann var i; hann var sparor3ur og 
maelti fatt og ummaeli hans snertu alia baetti lifsins. Hann 
haf3i g63a framkomu, g63a mannger3, kom vel fram, 
si3pry3i, kurteisi og hogvaer3. bekking hans a Tora, pekking 
hans a gu3spjollunum (Sem Gu3 opinbera3i fyrir honum i 
Koraninum); viska hans a sogulegum atbur3um og gomlum 
rikjum, og samtimis haefileiki hans a3 finna efrimyndir i 
daemi til a3 roksty3ja ba3 sem hann sag3i og haefileikinn a3 
geta daemt a3 rettvisi og haefileikinn a3 geta sami3 rettvis 
hegningar log og a3 daema rettvist i malum. Hann gaf 
innblastur og var daemi a bestu mannger3 forfe3ra sinna og 
haf3i g63a mannger3. Hann var fullkomi3 vi3mi3 sem folki3 
hans gat nota3 til a3 fa svor vi3 spurningum eins og um 
pekkingu, i3kun truarinnar, lyf, erf3arett, aettfrae3i og a3ra 
Jjsetti lifsins. Hann haf3i pekkingu og vitneskju um alia pessa 
paetti an pess a3 purfa a3 sty3ja sig vi3 eldri baekur e3a me3 
bvi a3 ra3faera sig vi3 ba laer3a mennta3a menn. 



16 



Mikill frae6ima6ur og rannsoknarma6ur i Islbmskum frae6um sem skrifa6i 



miki6 til daemis aefisogu Spammannsins.. 

[40] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Spama5urinn (H) haf5i ekki gengi5 formlega skolagongu og 
var pvi ekki skolagenginn ma5ur og haf5i enga vitneskju um 
hluti a5ur en honum var gefi3 pa5 hlutverk a3 vera 
Sendibo5i Gu5s ($). Hann gat heldur ekki lesi5 ne skrifa5. En 
hann bo var hann mjog klokur og mannfr65ur. Hinn 
Almattugi Gu5, gaf honum bekkingu um ba3 sem var Ii3i3 og 
ba5 sem atti a3 eiga ser sta5 i framti3inni. Allt |)etta er bara 
eitt takn a almatt Gu5s og Hans alvoru yfirra5. 17 



2.Ger9i hluti adeins fyrir GuB: Heg3un Spamansins (i) 
endurspeglaBi alltaf gu3hrae3slu hans og hogvaerQ. Hann 
ska3a5ist oft likamlega og hlaut ilia me5fer5 begar hann bau5 
folki til Islam, en bo var hann alltaf bolinmoBur og syndi 
bidlund, syndi durg og vona5ist eftir launum fra Gu5i. 
Abdullah b. Masiid sag3i: 



Spama3urinn (1) var likur spamanni sem var fyrir arasum og 
ska3a fra folki hans. En hann burrka5i alltaf bl65i5 ur andliti 
sinu og sag5i: 

„Gu5! fyrirgef5u folkinu minu, bvi ba5 veit ekki!" (Bukhari, 
#3290) 



17 Qadhi Eiyadh, al-Shifa bita'reefi Huquooqil-Mostafa. 



[41] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Jundub b. Sufyan sag5i a5 fingur Sendibo5ans meiddist og 
byrja5i a5 blae5a i einni orrustunni og hann sag3i: 

Pad er bara einn fingur sem blaedir, fingur sem er saer5ur og 
visar a veg Gu5s. (Bukhari, #2648) 



3.Einlaegni: Spama5urinn (St) var eins og Gu5 skapa5i hann, 
einlaegur og hei5arlegur i bllu sem hann tok a5 ser. Gu5, hinn 
Almattugi, segir: 



(Segdu: „Bcen min, trurcekni og bcengjord og daudi minn 
tilheyrir Gudi, Herra heimanna, Hann sem ekki hefur nokkud 
vid hlid bans; til petta hef eg kallad og eg er sd fyrsti peirra 
sem hefur undirkastad sig vilja Guds. 

Segdu: „Bcen min og forn og lif mitt all og daudi minn 
helgast Gudi, Drottni alheimanna. Enginn er Honum jafn. A 
pennan veg er mer fyrir skipad sem hinum fyrsta, er Honum 
lytur i audmykt" 

(Koran, 6:162-163) 

4.Gott sidferfii, sidgaedi og godur felagsandi: Spama5urinn 
( It ) var lifandi daemi fyrir allar manneskjur a5 fylgja. 
Eiginkona hans A'ishah var spur5 eitt sinn um hvernig hatterni 
hann hef5i veri5, Hun svara5i: 



Hatterni hans var i Koraninum. 



[42] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Pad sem A'ishah meinti var a5 hatterni Spamannsins 
endurspegla5i Koraninn og log hans, bo5 og bonn og lif 
Spamannsins endurspegladi allt pa5 sem st65 i Koraninum. 
Spama5urinn (I) sag5i: 



Gu5 hefur sent mig til ykkar til a5 fullkomna og vera 
fullkomi5 daemi fyrir ykkur um g65a heg5un og g65ra gj6r5a. 
(Bukhari og Ahmed) 



Gu5, hinn Almattugi, lysti Spamanninum svo hlj65andi: 
(Lifpitt og gjordir gefa eitt lysandi [dcemi].) (Koran, 68:4) 



Anas b. Malik pjona5i Spamanninum yfir tiu ara timabil; 
me5an Spama5urinn (I) var i fer5alogum pegar hann var pa 
biisettur i Medina, tjoninn var mjog kunnugur um hatterni 
Spamannsins, par sem peir eyddu miklum tlma saman. Hann 
sag5i: 



Spama5urinn (i) bolva6i aldrei neinum, hann var alltaf 
yfirvega5ur og formaelti e3a skamma3i aldrei neinn, og begar 
hann var hissa a heg5un einhvers sag5i hann bara upphatt 
„Hva5 er eiginlega a5 honum..." (Bukhari, #5684) 



[43] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



5.Hof3ingsleiki og g65 hegdun: Spama3urinn (i) var alltaf 
gott daemi um g65a heg5un, var hof3inglegur og rausnarlegur a 
moti ollum, einnig bornum. Vi5 eitt tilfelli ba var hann vi5 
samkomu og var honum afhentur drykkur sem hann ba drakk. 
Vi5 hli5 hans st63 ungur drengur og honum a haegri si3u satu 
nokkrir eldri menn. Par sem hann vissi a5 hann burfti a5 syna 
beim eldri vir3ingu vildi hann ekki a sama tima saera 
tilfinningar unga straksins, bess vegna spur5i hann strakinn: 
„Hefur bii nokku3 a moti bvi a3 eg gefi beim a3 drekka? 
Drengurinn sag3i: „6, Spama3ur Gu3! Vi3 Gu3! Eg vill ekki 
a5 nokkur fai a3 drekka ur bvi glasi sem bii hefur drukki3, ba5 
er bitt a5 var5veita ba5 sem bii hefur drukkiQ 18 ,, Sendibo5i 
Gu3s (i) gaf bvi drykkinn til drengsins. (Bukhari #2319) 



6.Maeti a endurbotum og satta: 

Pegar upp komu deilumal sem kalla5u a satta saemd flytti 
Spama5urinn (i) panga5 til a5 leysa pa3. Vi6 eitt tilfelli pegar 
hann for til folksins til I Quba 19 til a5 na sattum begar hann 
heyr3i folki3 deila sin a milli sag3i hann: 



Lati3 okkur leysa vandamali5 og byggja fri3 a milli beirra. 
(Bukhari #2547) 



18 1 Islamskri si6frae6i er mikilvaBgt a6 allt gott byrji me6 haegri hendi. Sem 

daemi a alltaf a6 taka a moti gjbf me6 haegri hendi. 

19 Baer sem var a6ur rett fyrir utan borgarmbrk Medinu en er mi hluti af 

borginni. 

[44] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



7.Bj63a til bess goda og banna bad slaema: Pegar 
Spama3urinn (1) var5 vitni a5 athofn sem var gegn logmalum 
Gu5s gaf hann viQeigandi avitun. 



Abdullah b. Abbas sag3i: 



20 



Sendibo3i Gu3s (i) sa mann bera gullhring . Hann tok 
hringinn af honum og kastadi honum i burtu. Si3an sag3i 
hann: „ Myndi einhver ykkar taka gl63andi kol og taka bad 
ykkur i hbnd?!" Ma3urinn var upporva3ur eftir a3 
Spamadurinn (It) ger3i petta, Spama3urinn (^) sag3i: „Taktu 
hringinn binn! Og ger3u eitthva3 gott ur honum (me3 bvi a3 
selja hann).,, Ma3urinn sag3i "Nei, vi3 Gu3! Eg mun aldrei 
snerta bennan e3a a3ra gullhringi aftur bar sem Sendibo3inn 
hefur kasta3 honum" (Muslim, #2090) 



Abu Said al-Khudri sag3i: „ Eg heyr3i Sendibo3a Gu3s segja: 

Sa sem ver3ur vitni a3 slaBmri heg3un hefur leyfi til a3 stoppa 
pa heg3un me3 hendinni, ef hann getur ]aa3 ekki \>a getur 
hann, motmaelt heg3uninni me3 tungunni og ef sa moguleiki 
er ekki fyrir hendi ba er honum leyfilegt a3 vera illt i 
hjartanu..." (Muslim) 

I>arf a3 skrifa betur 



20 



I Islam er banna6 fyrir karlmenn a6 bera skartgripi e6a anna6 lir gulli. &ar 



sem ba6 eru staerilaeti og geta valdi6 6jofnu6i me6al manna, 

[45] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

8.Mikilvaegi hreinlaetis Spama3urinn (i) sag5i: „Hreinlaeti er 
helmingurinn af triinni." 



9. Ad vera varkar vi9 ba5 sem er sagt Einn fylgisveinn lysti 
honum og sag5i: „Sendibo3i Gu3s (!) nota3i mjog miklum 
tima til a3 minnast Gu3s; hann tala3i aldrei af hegoma. Hann 
ger5i baenina lengri en predikuna styttri , hann haf3i alltaf tima 
til a3 hjalpa beim burfandi og sa til bess a5 pa5 var passa5 upp 
a pa, og hjalpa5i alltaf fataekum ekkjum." (Ibn Hibban, #6423) 



10. Skar sig ur skaranum i tilbeidslu: A'ishah sag5i a5 
Spama5ur Gu5s leiddi baen sina svo lengi a nottunni a5 faetur 
hans byrjuQu a5 bolgna a3 hafa sta3i3 svo lengi. Hun spur3i 
hann: „Af hverju bi3ur3u svona lengi, 6 Sendibo3i Gu3s? Gu3 
hefur fyrirgefi5 ber allar fyrri syndir binar og komandi 
syndir." Spama3urinn (i) svara3i: 

A eg ekki a3 vera pakklatur pjonn Gu3s? (Bukhari, #4557) 



11. Samningsfus: Vi3 eitt tilfelli komu nokkrir fylgisveinar 
til Spamannsins og yfir aettbalk Daws sem voru ekki vissir 
hvort beir aettu a5 taka bo5skap Islam. Fylgisveinarnir ba3u 
hann a3 bblva beim. Spama3urinn (i) lyfti hbndum sinum ba3 
og sag3i i sta3 bess: 

6 Gud, leiddu aettbalk Daws og leiddu bau til Islam! 



[46] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



12. Vel til fara: Fylgisveinarnir baru vitni um a5 
Spama3urinn (1) var sa fallegasti af ollu folki. Einn fylgi 
sveinn sag3i: hann var fallegastur allra. Annar Fylgisveinn 
sag5i: 

Spama5urinn (I!) var a3 me5alhae5 . Axlir hans voru breiQar 
og har hans na5i til eyrnasneplanna. Eitt sinn, sa eg hann i 
rau5um fbtum, eg hef aldrei se5 nokkurn mann eins fallegan 
eins og hann. (Bukhari, #2358) 



13. Hofsemi i veraldalegum gaedum: Pad eru til morg 
daemi i lifi Spamannsins sem syna a5 hann haf5i engan ahuga a 
veraldalegum gae5um e5a hlunnindum undir lifstf5 hans. 
Abdullah b. Masiid sag3i: 

Sendibo3i Gu3s ($) svaf a svo bunnri hey dynu a3 begar hann 
steig upp pa var hann me5 far a bakinu . Vi5 sbg5um: „6, 
Sendibo5i Gu5s (1), eigum vi3 ekki a3 gefa ber almennilega 
dynu?" Og hann sag3i:„Hva3 hef eg me3 bennan heim a3 
gera? Eg er bara eins og farbegi a hesti sem tekur ser 
(hvildar)pasu undir tre, og hvilir sig stutta stund og heldur 
si3an afram a sinu fer3alagi." (Tirmidthi, #2377) 



Amr' b. al-Harith sag3i a5 Sendibo3i Gu5s (i) hef5i ekki 
skili5 eftir dau5a sinn gull e5a silfur sj65i, e5a nokkurn brael. 
I>a5 eina sem hann skildi eftir sig eftir var hvitur mulasni, 
vopn sin og litill akur sem hann atti, hann kalla3i a3 skilja 
betta eftir sig sem si3asta g65verk sitt. Bukhari, #2588) 



[47] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



14. Osjalfelska: Sahl b. Sa'd sag5i: Spama3urinn (i) haf3i 
meiri ahyggjur af borfum peirra sem voru naerri honum en hans 
eigin borfum. 

Kona gaf Sendibo5a Gu3s (i) burdah. Spama3urinn (i) 
spur3i fylgisveina sina: „Viti3 pi5 hva3 burdah er?" Peir 
svoru3u3: „Ja, 6 Spama3ur Gu5s! Pad er stykki ur klae5um 
okkar (eins og sjal)." Konan sag3i: „6 Spama3ur Gu3s! Eg 
hef ofi3 petta sjal me3 minum eigin hondum svo a3 pii getir 
fengid a5 klae3ast pvi." Sendibo3i Gu3s (i) tok a moti bvi bar 
sem hann bryna borf fyrir plaggi3. Klukkutima seinna kom 
hann lit ur heimi sinu og klaeddist bvi. Einn fylgisveina hans 
sa hann, og sag3i: „6, Sendibo3i Gu3s (i)! Gef3u mer betta 
plagg svo a3 eg geti kla?5st pvi!" Sendibo5i Gu5s (i) sag5i: 
„Ja." Eftir pa3 settist hann nidur I sma stund, og gekk si5an 
heim, braut saman plaggi5 og gaf pa5 fylgisveininum sem 
haf3i be3i3 um ba3. A3rir fylgisveinar Spamannsins ur3u 
rei3ir og sogu: „Pad var ekki rett af per a3 bi3ja um petta 
plagg par sem pii veist a3 hann segir aldrei nei ef einhver vill 
gefa honum eitthva3 e3a ef einhver bi3ur hann um eitthva3!" 
Ma3urinn sag3i: „Vi3 sjalfan Gu3! Eg vill kla?3ast bessu 
plaggi par til dagsins sem eg dey.", Shal, sem skrifa3i ni3ur 
haditi3 sag3i, si3an: „Fylgisveinninn st63 vi3 or3 sin og bar 
sjali3 til bess dags sem hann do." (Bukhari, #1987) 



15. Sterk truraekni og Sterk tru a Gu3: Jafnvel bo a3 
Spama3urinn (i) og fylgisveinar hans hafi burft a3 standast 
erfi3ar bolraunir fra beim sem voru tnilausir, bolraunir loka 
utkoman brautanna minntu alltaf vera beim truendum I hag 

[48] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



og a5 sigur Islams kaemi a5eins fra Gu3i. Eegar Abu Bakr og 
Spama3urinn (I) hef3u yfirgefi3 heimili sin til a3 flytja til 
Medina foldu beir sig I helli fra ibuum Mekku sem komu til a3 
drepa ba. I heillinum sja Abu Bakr mennina koma svo nalaegt 
beim a3 hann gat se3 faetur beirra, hann maetli: 



Eg sa faetur heiSingjanna begar vi3 foldum okkur I [Thawrs] 
helli. Eg sag5i: „6 Spama5ur Gu5s! Ef nokkur af beim horfir 
ni5ur fyrir taer sinar ba munu beir sja okkur!" Sendibo5 Gu5s 
sag5i: „6, Abu Bakr! Hva5 heldur bii um ba tvo menn sem 
barna standa bar sem Gu5 Hinn Almattugi er sa bri5ji a milli 
^eirra?" (Muslim, #1854) 

16. Vingjarnleiki og samud: Spama5urinn ( I ) var 
vingjarnlegasti af ollu folki, sem endurspeglafiist I mildri 
framkomu hans a moti bdrnum. Sem daemi: 



Sendibo5i Gu5s (i) ger5i salah (baen) me5an hann helt a litri 
stelpu sem het Umamah og var dottir Abul-As. I>egar hann 
beyg5i sig ni5ur i baeninni ba lag5i hann hana ni5ur a jor5ina 
og begar hann reis sig upp aftur pa tok hann hana upp aftur." 
(Bukhari, #5650) 



[49] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

17. Einfoldun og vilji til a5 hjalpa: Spama5urinn (!) reyndi 
alltaf a3 gera hluti einfalda fyrir mannfolki5. Hann sag3i: 



Eg byrjar baenina me5 bvi asetningi a5 lengja baenina, en ef 
eg heyri barn grata ba stytti eg hana svo a5 m63irin myndi 
ekki finna til me3 gratunum. . (Bukhari, #677) 



18. Hraeddist Gu5 og varaSi folk ad fara ekki ut fyrir 
lagaramma Gu3s og DEVOTION: Sendibo3i Gu3s (i) sag3i: 



Stundum begar eg kem heim a kvoldin til fjolskyldu minnar, 
ba finn eg do31u a rumteppi minu. Eg tek hana upp til a3 
bor3a en haetti vi3 bvi eg hugsa af einhver hafi sett hana bar 
til g63ger3a svo a5 eg set hana aftur a golfi3 bar sem nun 
lag., . 21 (Bukhari, #2300) 



19. Orlaeti: Anas bin Malik sag3i eitt sinn: 



Eegar einhver tok a moti Islam og ba5 Sendibo5a Gu5s um 
einhvern hlut, ba neita5i hann beim aldrei ba5 sem beir ba5u 
um. Einn ma5ur kom eitt sinn til Spamannsins og 
Spama5urinn (%) gaf honum fjarhjor5 sem var a5 beit a milli 
tveggja fjalla. Ma5urinn sneri aftur til folksins sins og sag5i : 



21 I>a6 var banna6 fjrrir Spamanninn og fjolskyldu hans a6 taka a moti almiisu. 

[50] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

„F61k mitt, taki5 a moti Islam! Muhamme5 (i) er orlatur og 
er ekki ma5ur sem hrae5ist fataekt." (Muslim, #2312) 

Ibn Abbas sag5i: 



Spama5urinn (i) var brlatastur allra. Hann var brlatastur 
undir Ramadan manu5i pegar hann hitti Gabriel a hverri 
nottu og las Koraninn fyrir hann. 

Sendibo5 Gu6s var orlatari en vindurinn sem blaes (vindur 
sem ber me5 ser regnsky). (Bukhari #6) 



Abu Dharr sag5i: 



Eg var uti og gekk me5 Spamanninum i Harrah 
(jar5hitasvae3i) vi3 Medina, tegar vi3 komum til Uhuds f jails 
sag5i Spama5urinn (i):„6, Abu Dharr" Eg sag5i: „Her er eg, 
6 Sendibo5i Gu5s!" Hann sag5i: „Eg vaeri ekki anaegQur me5 
sbmu byng af Gulli og byng Uhuds f jails fyrr en eg hafi eytt 
bvi Gulli (I bagu Gu5) a einum e5a bremur dbgum. Eg myndi 
si5an halda aftur bara einum silfur peningi til a5 hjalpa beim 
skuldsottu." (Bukhari #2312) 



[51] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Jabir b. Abdullah sagdi: 

Spama5urinn (i) hika5i ekki vi5 a5 gefa eitthva5 sem einhver 
ba5 hann um. (Bukhari #5687) 



20. Samvinna: Spama5urinn ( 1 ) var ekki kongur sem 
skipa5i fylgjendum sinum a5 hly5a skipunum hans. Frekar ba 
synti hann alltaf sinum eigin erindum og var 65rum til taks i 
skuldbindingum beirra. A'ishah var eitt sinn spur5 hvernig 
Spama5urinn ($) haga5i ser saman vi5 fjolskyldu sinni: Hun 
sag5i: 



Hann hjalpa5i og var alltaf fjblskyldumeSlimum sinum innar 
handar ef bieir burftu hjalp, en pegar kalliQ var til baenar 
[lag5i hann alia vinnu fra ser] for hann til a5 taka bait I henni. 



Al-Bara' bin Azib sag5i: 



Daginn fyrir skur5a bardagann ba sa eg Sendibo5 Gu5s bera 
sand og drullu ( sem veri5 var a5 grafa virkisgrbfina) og hann 
bar ba5 miki5 a3 sandurinn og drullan huldi allan 
brjostkassann. Hann var frekar lo5inn. Eg heyr5i hann segja 
nokkur vers lj65s Abdullah b.Rawaahah: "6 Allah! Vaeri ba5 
ekki fyrir tig hef5um vi5 ekki veri5 leiddir, bedi5 baenir e5a 
gefi5 olmusu. 6 Allah! Ger5u svo a5 vi5 fyllumst af ro og 
hbldum styrkleika okkar fyrir framan ovinina. Vissulega hafa 

[52] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



beir broti5 gegn okkur! Og ef beir oska eftir na5 munum vi5 
hafna bvi! Hann (1) haekka5i roddina er hann las bessar 
loaiinur. (Bukhari #2780) 



21. Sannsogull: A'ishah sag8i: 



Sa manneiginleiki sem Spama5urinn (■&) haf5i mest obeit a 
voru lygar. Ef ma5ur laug fyrir framan Spamanninn pa erf5i 
hann ba5 vi3 vi3komandi panga3 til a3 hann hef3i i3rast 
bess. . (Tirmidthi #1973) 



Einnig baru ovinir hans vitni um sannsegli hans. Abu Jahl, sem 
var bitrasti og mesti ovinurinn, sag3i: "6 Muhamme3 (i)! Eg 
held bvi ekki fram a3 bii sert lygari! Eg afneyta bvi bara sem 
bii kallar mannfolki5 til." 



Gu3 hinn almattugi, segir: 



(Ver vitum fullvel, ad pad sem peir rangldtu segja, hyggir pig; 
pvi ekki ert pad pu, sem peir afneita, heldur hafna peir 
opinberunum Guds sjdlfs.) (Koran, 6:33) 



[53] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

22. Virti pa laga ramma sem Gu5 setti og reyndi alltaf ad 
fylgja veg hofsemdarinnar: A'ishah sag3i: 



Eegar Spama5urinn (i) gat valid milli tveggja valkosta valdi 
hann alltaf pann sem var lettari og paegilegri, svo lengi sem sa 
valkostur var ekki syndugur. Ef sa valkostur var syndugur 
helt hann sig eins langt fra beim valkosti og hann mogulega 
gat. Eg sver vi5 Gu5! A5 hann hefndi sig aldrei. Hann var3 
a3eins rei3ur vi3 ba sem yfirskri3u lagaramma Gu3s, og i 
allri akvar3anatoku ba ba3 hann Gu5 um a3 leida sig retta 
lei5 og vera ser miskunnsamur. (Bukhari, #6404) 



23. Vingjarnlegur svipur var a honum: Abdullah bin al- 
Harith sag3i: 



Eg hef aldrei se3 nokkurn mann sem brosti svo miki3 eins og 
Sendibo3i Gu3s (i) ger3i. (Tirmidthi, #2641) 



24. Hei9arlegur og traustur Spama5urinn (i) var svo 
bekktur fyrir hei3arleika sinn a3 hei3ingjarnir i Mekka, sem 
sdg3u opinberlega vera ovinir hans, treystu ver3maetum sinum 
fyrir sig. Hei3arleiki hans og truver3ugleiki var settur undir 
prof begar hann neyddist til a3 flytja fra Mekka, eftir a3 
hei3ingjarnir hef3u Iiti31aekka3 hann , pynta3 fylgisveina hans 
og hrakti pa fra heimilum beirra. Til a3 geta skila3 beim til 



[54] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



baka hlutunum beirra ba5 hann fraenda sinn Ali b. Abi Talib a5 



fresta brottfor sinni fra Mekka um brja daga 



22 



Anna5 daemi um hei5arleika hann syndi sig begar vopnahlei3 
vi3 Hudaibiyah atti ser sta3, bar sem hann undirrita3i 
samkomulag um a3 beir hermenn sem fluQu fra honum til 
Mekka myndu ekki vera kniinir til baka, a me5an beir sem 
flu3u fa Mekka myndu vera kniinir a3 sniia til baka. A3ur en 
bui3 var a5 ganga fra samningnum formlega ba haf5i einn 
ma3ur sem het Abu Jandal b. Amr na6 a6 flyja fra 
hei3ingjunum og flytt ser til Muhamme3 (i) til a3 sverja 
honum holustu sina. Hei3ingjarnir bii3u Muhamme3 (1) ba a3 
standast samninginn sem ekki var ennba biii3 a3 undirrita og 
lata liQhlaupana aftur i beirra hendur. Sendibo5i Gu3s (1) sag5i 
honum: 



6, Abu Jandal! Vertu bolinm65ur og biddu Gu5 um a5 gefa 
ber bolinmse5i. Gu3 kemur sannarlega a3 hjalpa ber og beim 
sem eru ofsottir, og gera ykkur lett fyrir. Vi3 hbfum gert 
samning vi3 hei3ingjanna, og vi3 munum ekki svikja lofor3 
okkar. . (Baihaqi #18611) 



21. 



Sjalfsaevisaga Ibn Hishams , vol. 1, s. 493 (Arabiska litgafan)). 

[55] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 
25. Hugrekki: Ali sag5i: 



M5 hef5u5 att a5 sja hann (MIG?) a me5an a orrustunni vi6 
Badr st65! Vi5 leitu5um skjols hja Sendibo5a Gu5s . Hann 
var sa sem var naest ovininum. Og bennan dag var Sendibo5i 
Gu5s (t) sa sterkasti a me5al okkar. (Ahmed, #654) 



Pegar spur5ur um hugrekka hans, ba svara5i Anas b. Malik: 



Sendibo5i Gu3s ( ■& ) var sa besti af okkur ollum og 
hugrakastur. Eina nott ur3u Ibuar Medinu hraeddir og foru i 
att a5 hljoQi sem beir hof5u heyrt um nottina. Hann maetti 
folkid a lei5 til baka fra sta5num eftir a5 hafa fullvissa5 sig 
a5 allt vaeri i lagi. Hann rei5 a hesti berbaka og Abu Talhah 
atti og haf5i sver5 me5 ser Pa roa5i hann mannfolki5 ni5ur 
og sagdi: „Veri5 ekki hraedd! Veri5 ekki hraedd" (Bukhari, 
#2751) 

Hann kom a moti folkinu , og hafdi sverd sitt me5 ser ef hann 
skyldi burfa a5 nota3 ba3„ Hann bei3 ekki eftir ]dvi a3 a3rir 
faeru og athugu3u hvort haetta ste5ja3i a5 eins og oft gerist 

I barrattu Uhuh leita5i Spama3urinn ( 1 ) ra3 hja 
fylgisveinunum sinum. Peir ra31og5u a5 hann skyldi berjast en 
hann sjalfur (^) sa ekki borf til bess. Hann tok bo ra5 beirra gilt, 
tegar beir frettu af sko5un hans sau beir eftir beirra ra5i. 
Ansari sag3i "6 Sendibo3i Gu3s! Ger3u eins og \>er finnst 
best", en hann (i) svara3i: 

[56] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Pad er ekki spamanni samkvaemt a5 taka af ser stri5sklae5in 
sin fyrr en hann hefur barist. (Ahmed #14829) 

26. Oframfaerinn og hogvaerd: Abu Ayoub al-Ansari sag5i 
a5 Sendibo5i Gu5s (i) sag3i: 

"Fjogur ( atri5i einkenna Sendibo5anum: bau eru feimni, 
ilmvatn, notkun tannbursta siwak (tannstdngull og tannbursti) 
og hjonaband." (Tirmidthi) 



A'ishah sag5i: "Ein kona spur5i Spamanninn (i) spurningu 
um ba5i5 sem er teki5 hja konum i lok ti5a timabilsins. 
Spama5urinn (i) sagdi: „Ba5a5u pig i vatni og nota5u svamp 
og sapu me5 ilmvatni e3a g63ri lykt (Mysk)." Spama5urinn 
(i) var5 si5an feiminn og sneri ser fra henni. A'ishah sag5i: 
„Eg tok hana afsidis og utskyr5i fyrir henni hva5 
Spama5urinn (i) meinti." (Bukhari #313) 



27. Aufimjukur: Sendibo5i Gu5s (i) var mjdg au5mjukur. 
Hann var svo au5mjukur a3 eitt sinn kom okunnugur ma3ur i 
moskuna og hann gat ekki skili5 Spamanninn fra 63rum par 
sem hann sat me5 fylgisveinum sinum. Anas bin Malik sag5i: 



Vi3 eitt tilfelli ba satum vi3 me3 Sendibo3a Gu3s (H) i 
Moskunni og vi3 saum a3 ma5ur nalga3ist Moskuna a ulfalda. 
Eftir a6 ma5urinn haf5i tj65ra5 ulfaldan spur5i hann okkur: 

[57] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



„Hver af ykkur er Muhamme5 (i)? Sendibo5i Gu5s (!) sat ba 
a jbrQinni me3 fylgisveinum sinum. Vi3 svoru3um 
Beduinanum og sog5um \>ad er ma5urinn sem liggur a 
golfinu." Spama5urinn ( % ) var aldrei frabrug5in 
Fyglisveinum sinum. 



Spama5urinn (fi) hika5i ekki vi5 a5 hjalpa fataekum, beim 
burfandi og ekkjunum sem voru i mikilli nau5. Anas b. Malik 
sag3i: 



Kona veik a ge5smunum komin af folki Medina sag5i eitt 
sinn Spamanninum : „Eg ver3 a3 bi5ja big um einn hlut." 
Hann heyr3i hana og hjalpadi henni og sa til a5 hiin fengi 
pa5 sem nun purfti. (Bukhari, #670) 



28. Miskunnsemi og samud: Abu Masiid al-Ansari sag5i: 



Einn ma5ur kom til Spamannsins (i) og sag5i: „6, Sendibo5i 
Gu5s (i)! Eg sver vi5 Gu5! Eg bi5 ekki morgun (fajr) baenina 
vegna bess a5 bessi og annar lengja baenina." Hann sag5i: 
„Eg hef aldrei se5 Sendibo5a Gu3s (JS) ver3a svo rei3ur begar 
hann sag5i: „folk! Sannarlega er a me5al ykkar beir sem 
faelir for i burtu! Ef bi5 Iei5i5 folk I baen stytti5 ba baenina. 
Sumir beirra sem bi5ja fyrir aftan ykkur eru veikburdir og 
gamlir og adrir hafa serj)arfir. ." (Bukhari, #670) 



1581 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Vi5 eitt tilfelli begar Spama3urinn (i) heimsotti barnabarn sitt 
byrja5i hann a5 grata. 



Sendibo5i Gu5s (i) sat me5 ungabarni5 a danarbe5i bess. 
Augu barnsins frusu i eins og steinar. Eegar Sendibo5i Gu5s 
(i) sa betta gret hann. Sa'd sagdi til hans: „Hva5 er betta, 6 
Spama5ur Gu5s?" Hann sag5i: „&etta er na5ar gjof fra Gu5i, 
Almattugum, sem hann hefur sett i hjortu bjona sinna. 
Sannarlega er Gu5 miskunnsamur gagnvart 63rum." (Bukhari, 
#6942) 



29. Erautseigja og fyrirgefning. 

Anas bin Malik sag3i: 



Eitt sinn var eg uti og gekk me3 Sendibo3a Gu3s sem var 
klaeddur i kufli fra Jemen, en kuflinn var me5 hrjiifum kraga . 
Einn Beduini greip fast i hann . Eg horf3i a hli3 hals hans og 
sa a3 kraginn var svo vel hertur a3 halsinum a3 hann skildi 
eftir rautt far. Beduini sag3i: „6, Muhamme3 (i)! Gef3u mer 
Hti5 af au5aefi Gu5s sem bu att " Sendibo5i Gu5s (i) sneri ser 
a5 Beduinanum, hlo og sag5i monnum a5 hann skyldi fa 
(pening) . (Bukhari, #2980) 



[59] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Anna5 daemi um brautseigju hans er sagan um Gy5inga 
rabbina Zaid bin Sa'nah. En Zaid hafdi lana5 Sendibo3a Gu3s 
eitthva5 : Zaid sag5i: 

Tvo e5a brja daga a3ur en skuldin atti a3 vera borgu5 til baka 
var Sendibo5i Gu3s (1) vi5 jar5afor manns fra Ansar. Abu 
Bakr, Umar, Uthman og hluti af o5rum Fylgisveinum var 
me5 Spamanninum (il). Eftir a6 hann haf5i loki3 jar3arfarar 
baeninni settist hann ni5ur vi5 einn vegg, og eg gekk til hans, 
tok i kraga kufls hans og sag5i: „6, Miihamme5 (i)! ^Itlar bii 
ekki a5 borga til baka ba5 sem eg lana5i ber? Eg bekki ekki 
til bess a3 fjblskylda Abdul-Mutalibs se sein a3 borga til baka 
skuldir!" 



Mer var ba liti3 a Umar b. al-Khattab og sa a5 augu hans 
voru bolgin af rei5i. Hann horf5i a mig og sagdi: „Pu ovinur 
Gu5s, talar bii til og hagar bii ber vi5 Sendibo5a Gu5s (M) a 
bessa vegu?! Vi5 tann sem hefur sent hann me5 sannleikann; 
vaeri ba5 ekki fyrir hrae5slu mina fyrir a3 fa ekki a3 ganga i 
gegnum aldingarda himnanna ba hef5i eg huggi5 af ber 
hofu5i5 me5 sver5i minu" Spama5urinn (%) horf5i me5 ro a 
Umar og sag5i: „6, Umar, bii hef5ir nu frekar geta5 gefi5 
okkur hei5arlegt ra5 i sta5 bess a5 gera ba5 sem bii ger5ir! 6, 
Umar na5u i peninga og borga5u tilbaka lani5 og gef5u 
honum tuttugu sa'a (vigtunar skali) aukalega bvi bii hraeddir 
hann!" 

Zaid sag5i: „Umar fylgdi me3 mer, og borga5i tilbaka lani5 
og gaf mer tuttugu sa'a do51ur." Zaid spur5i hann: „Hva5 er 



|601 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



betta?" Hann sagdi: „Sendibo3i Gu3s (i) skipa3i mer a3 gefa 
ber betta bar sem eg hraeddi big." Zaid spur3i pa Umar: „6, 
Umar, veist pii ekki hver eg er?" Umar sag3i: „Nei, pa3 veit 
eg ekki. Hver ertu?" Zaid sag3i: „Eg er Zaid b. Sa'nah." 
Umar spur5i: „Rabbininn?" Zaid svara5i: „Ja, rabbininn." 
Umar spur3i hann si3an: „Hva5 fekk big til a5 segja pa3 sem 
pii sag3ir vi3 Spamanninn og gera pa5 sem pii ger3ir ?" 
Zaid svara3i: „6, Umar, eg hef se5 i andliti Spamanni Gu5s 
oil pau takn pess a3 hann se sannur spama3ur fyrir utan tvd - 
fyrst er pa5 a3 prautseigjan og polinmae5i hans koma a 
undan rei5i , og hitt er a5 bvi harkalegri sem ma5ur er vi6 
hann bvi vaenni og bolinm65ari ver5ur hann, og nii er eg 
sattur 6, Umar, eg tek big sem vitni a bvi a5 eg ber vott um 
og a3 eg se anaeg5ur me5 a3 ba3 er a5eins Gu3 sem 
ver3skuldar tilbei5slu a5 Islam er min tru og a5 
Muhamme5 (i) er spama5urinn minn. Eg tek pig einnig sem 
vitni a3 fyrir Gu3 sjalfan gef eg helming af au3i minum - og 
eg sem einn au3ugasti ma3ur I Medina - gef pa peninga sem 
olmusa til Muslimanna." Umar sag3i: „E>u munt ekki geta 
deila bllum au3aefum pinum til allra Muslima pannig a3 pa3 
er betra a3 bii segir i sta3 bess, „Eg skal deila au3aefum 
minum til hluta Muslimanna" Zaid sag3i: „&a mun eg deila 
helming af au3inum me3 hluta af Muslimunum." Bae3i Zaid 
og Umar sneru aftur til sendibo3a Gu3s . Zaid sag3i til hans: 
„Eg ber vitni um ba3 se enginn gu3 nema Gu3 einn, og a3 
Miihamme3 (I) er bjonn Gu3s og Sendibo3 Hans." Zaid, var 
mjog trua3ur , tok batt I morgum bardogum og do af 
mei3slum sinum 1 baradaganum vi3 Tabuk - megi Gu3 vera 
na3ugur Zaid. (Ibn Hibban, #288) 



[61] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Anna5 stor daemid a fyrirgefningu og prautseigju 
Spamannsins er pegar eftir sigurinn i Mekka fyrirgaf hann 
folkinu i Mekka. 

Sendibo5i Gu5s (i) safna5i saman folki3 sem hafi mispyrmt 
honum, meitt og pynta5 hann og fylgjendur hans, og hraki5 pa 
fra Mekka og sag5i: 



„Hva5 haldi5 pi5 a3 eg muni gera vi3 ykkur nu?" I>eir 
svoru5u: „M munt ekki gera neitt par sem pii ert 
g63hjarta5ur og gjafmildur br65ir og fraendi!" Spama5urinn 
(i) sag8i: „Fari3 - pvi pi8 eru8 frjals!" (Baihaqi, #18055) 



30. ]>olinmaedi: Sendibo5i Gu5s (i) var polinm65 persona. 
Hann syndi polinm65ur vi5 folki5 sitt a5ur en hann kalla5i 
pa3 til Islamstruar en pa tilba3u peir atriina3argo3a og 
syndgu5u . Hann var polinm63ur og umbur3arlyndur bott 
hei5ingjarnir i Mekka misbyrmdu hann og fylgjendur hans en 
hann sottist alltaf eftir ver31aun fra Gu3i. I Medina var hann 
aftur bolinm63ur og umbur3arlyndum gagnvart hraesnurum. 



I>olinmae3i hann var sett undir prof pegar hann missti aettingja 
sina og vini en fyrsta eiginkona hans Khadijah do a me3an 
hann lif3i. Oil born hans fyrir utan dotturina Fatima dou a 
undan honum lika. F63urbr63ir hans Abu Talib lest einnig a 
me3an hann lifi3. Spama3urinn (1) var polinm65ur allar paer 



[62] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

brautraunir sem hann gekk i gegnum og leita5i umbun hja 
Gu3i. Anas b. Malik sag3i: 



Vi3 heimsottum jarnsmi3inn Abu Saifs heim me3 
Spamanninum (i). Eiginkona Abu Saifs var brjostm63ir 
sonar Spamannsins, Ibrahim. Sendibo3i Gu3s (i) lyfti honum 
upp, lyktaQi af honum og kyssti hann. Seinna for hann aftur 
a5 hitta son sinn, en pa var hann dau3vona. Spama5urinn (1) 
byrja5i a5 grata. Abdurrahman ibn Auf sa: „6, Spama5ur 
Gu3s, jafnvel pii graetur nu!" Sendibo3i Gu3s (1) sag3i: „6, 
Ibn Auf, gjdfin a3 grata er na5" - Spama3urinn (I) felldi 
fleiri tar og sag3i a3 aukum: „Augun fella tar, hjarta5 bjaist, 
og vi5 segjum bara ba3 sem boknast vor Herra, og mi3ur 
okkar yfir dau3a binum, 6 Ibrahim!" (Bukhari, #1241) 



31. Rettlaeti og sanngirni: Sendibo5i Gu5s (i) var rettvis 
og sanngjarn i ollum hli3um lifs sins og I beitingu a trunni: 



A'ishah sag3i: 



F6M3 fra Quraishs var undrandi og hdf3u ahyggjur af konu 
fra Makhziims aettbalknum sem haf5i stoli5. ^Ettbalkurinn 
safna5ist saman me5al sin sjalfs og spurt var: „Hver getur 
haft mi51a5 malum milli hennar og Sendibo5a Gu3s (i)?" 



[63] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



A5 lokum sog5u beir: „Hver hefur hugrekki3 a5 tala vi5 
Sendibo5a Gu5s (!) um betta mal fyrir utan Usamah b. Zaid, 
bessi ungur ma5ur sem er bestur vi8 Spamanninn (!) ?" 
Usamah nefndi mal konunnar vi5 Sendibo5a Gu3s (i). 
Sendibo3i Gu3s (!) sag3i: 



„6, Usamah! Mi51ar bii malum i spurningu um refsingu Gu5s? 



Sendibo3i Gu3 ( i ) st63 upp og avarpa3i skarann: 
„Menningarheimar fyrr a bldum hafa eydilagst vegna bess a3 
begar einn rikur stal, leyf5u beir hann en ef ba5 var fataekur 
og veikburdur sem stal, fekk hann bunga refsingu. Vi3 Gu3! 
Ef dottir Muhame3s hef3i stolid myndi eg sjalfur hoggva af 
henni hondina." (Bukhari, #3288) 

Sendibo3i Gu3s (S) var rettvis og sanngjarn og hann leyf3i 
63rum a3 hefna sin ef hann haf5i ska5a5 ba. Usaid b. Hudhair 

sa: 



Ma5ur kom fra Ansar spauga5ast me3 folki3 I kring um sig 
og fekk pa3 til a3 hlaegja, begar Spama3urinn (i) gekk 
framhja pota3i hann manninn me3 tja grein sem hann bar a 
ser. Ma3urinn sag3i: „6, Sendibo3i Gu3s! Leyf3u mer a3 
hefnast!" Spama3urinn ( ! ) sag3i: „Gjor3u svo vel!" 
Ma3urinn sag3i: „6, Sendibo3i Gu3s (i), bii varst I fotum. 
En ba3 var eg ekki begar bii potta3ir I mig me3 tre greininni 
[peas. A3 greinin snerti bera hii3ina, og bess vegna vaeri ba3 

[64] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



rettlatt ef hann fengi a5 gera ba3 sama vi3 Spamanninn 
(i)]!" Sendibo5i Gu5s (1) lyfti upp efri hlutanum af skyrtunni 
[til a3 gera hli5 sina bera] og maQurinn fra Ansar beyg3i sig 
ni5ur og kyssti bera si5u Spamannsins og sag3i: „Eg aetla5i 
mer bara a3 gera petta, 6 Sendibo3i Gu3s (i)!" (Abu Dawud, 
#5224) 

32. HraeSist Gu5 og beinid athygli ykkar ad Honum: 

Sendibo3i Gu3s (M) var sa af okkur sem hafdi mestan ahuga a 
rettvisi Gu3s. 

Abdullah bin Masiid sagdi: „Vi3 eitt tilfelli sag3i Sendibo3i 
Gu3s (i) til min": „ Lestu lir Koraninum fyrir mig!" Abdullah 
bin Masiid sag5i: „A eg a5 lesa fyrir big, bo a5 hann hafi 
veri5 opinbera5ur til bin?!" Spama3urinn (i) sag3i: „Ja." 
Hann sag3i: „Eg las Surat an-Nisa 23 a3 versinu": 

(Hvernig farnast peim pegar Ver leidum vitni frd hverri pjod 
og kvedjum pig til vitnisburdar gegn peim? ) (Koran, 4:41)" 



Eegar Sendibo3i Gu3s (i) haf3i hlytt a lesturinn a3 tessu 
versi sag3i hann: „I>etta er nog, hsettu!" Abdullah bin Masiid 
sag3i: „Eg sneri mer vi3 og sa Sendibo3a Gu3s ( i ) 
hagratandi." (Bukhari, #4763) 



23 



FjorSi kafli Koransins. 

[65] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

A'ishah sag5i: 

Ef Sendibo5i Gu5 (i) sa dimm sky a himni ba gekk hann 
fram og til baka inn og lit um utidyrnar. Svo fljot ba5 for a6 
rigna slappa5i hann af. Eg spur3i hann hvers vegna hann 
heg5a5i ser svona svara5i hann: „Eg veit ba5, ekki, sumir 
myndu kannski segja": 

(Bukhari, #3034) 

(Og begar beir sau skyflaka koma yfir dalina, sog5u beir: 
„I>etta er sky sem faerir oss regn." „Pvi fer fjarri/'betta er bad 
sem ber hafi3 kosta3 kapps um a3 flyta, fellibylur, sem flytur 
me5 ser skelfilega refsingu. Hann mun ollu tortima a5 bo5i 
Drottins sins." ) 

(Koran, 46:24) 
33. A3 Una Ser Vel: 

Umar b. al-Khattab sag5i: 



Eg heimsotti Sendibo5inn (i) heim og sa hann bar sem hann 
sat a bunnri mottu. Hann haf5i kodda ger5an af le5ri fylltur 
me5 trefja korni, eitt vatns flat sem la vi3 faetur hans og a 
veggnum hengu fotin . Bak hans haf3i rau3 for eftir mottuna 

[66] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



sem hann nota3i sem rum. Umar for a5 grata pegar hann sa 
petta, og Sendibo5i5 spur5i: „Af hverju graetur pii?" Umar 
sag3i: „6 sendibo5i Gu5s (1)"! Kosrau konungur persanna og 
keisarinn njota bess besta sem bessi heimur hefur uppa a5 
bj65a a me5an pii lifir i sarri fataekt?!" Hann spur5i: „Yr3ir 
pii ekki gla3ur ef pii vissir a3 peir njota pessa heims til ytrasta 
a me3an pa3 erum vi5 sem munum njota lifsins eftir petta?" 
(Bukhari, #4629) 



34. A3 Oska hins besta fyrir ovini syna: 

A'ishah sag3i: 



Eg spur3i sendibo3a Gu3s (i):„Hefur bii nokkurn timann 
upplifa3 eitthva6 eins erfitt og akaft en bardagann vi6 
Uhud?" Hann svara5i: „Eg hef bja3st mikid fyrir bitt folk! 
Pad versta sem eg lenti i var daginn fyrir al-' Aqabah begar eg 
tala5i vi5 Ali b. Abd Yalil bin 'Abd Kilal (vegna bess a5 
hann haf5i lofi5 a5 verja mer hollustuei5) en hann sveik mig 
og skildi mig einan eftir. I brstutta stund angra5i eg mig og 
akva5 a5 haetta vi5 orrustuna og flu5i. tegar eg var naerri 
Qarn ath-Tha'alib maettu min sky sem vorpu5u skugga a mig. 
Gabriel kalla5i a mig og sag3i: „6, Muhamme5 (i)! Gu3 
hinn almattugi, hefur heyrt hva3 bitt folk hefur sagt vi3 big 
(sviki5 big) - og sent ni5ur engil fjallanna sem bii getur be5i5 
um hjalp." Spama5urinn (1) sag5i: Engill fjallanna sag5i mer : 
„ Megi Gu3 blessa big og vernda big fra ollu illu!" 6, 
Muhammed (i),„eg geri ba3 sem bii skipar mer a3 gera. Ef 

[67] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



bii vilt getum vi5 lagt fjollin a milli beirra saman og krami5 
ovini bina." Sendibo5i Gu5s (St) sag5i: „I>a5 er kannski 
bannig a5 Gu5 fae5ir mann milli beirra (ovinanna) sem 
tilbi3ur Gu5 einn saman, og dyrkar ekkert vi5 hli5 Hans." 
(Bukhari, #3059) 



1681 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



6. Sidferdislegsjonarmid i hegdun spamannsins 



l.Naid samband spamannsins vid fylgisveina sina: 

Spama3urinn (i) haf3i mjog nai5 samband vi3 fylgisveina sina, 
sem er vel bekkt bar sem til eru nakvaemar skra3 rit um 
aevisogu Spamannsins. Spama3urinn (§) er besta manndaemi3 
sem mannfolki5 getur reynt a3 likjast og draga dam af. Jarir b. 
Abdullah sag5i: „Eftir a5 eg haf5i teki5 a mod Islam hindra5i 
Spama3urinn (i) mig ekki a3 sitja me3 honum. Vi3 petta 
tilfelli harma3i eg pa3 fyrir honum a3 eg hef3i aldrei seti3 a 
hesti og vaeri ekki g63ur hestama3ur, og hann slog mig I 
brjoskassan og akalla3i Gu3": 

6, Gu3! Styddu vi3 hann, og ger3u hann einn a3 manneskju 
sem lei3ir a3ra og er uppspretta veglei3slu. (Bukhari, #5739) 



2.Spama3urinn (i) skemmti fylgjcndum sinum og grinadist 
me3 beim: al-Hasan sag3i: A3 eldri kona hef3i komi3 til 
Spamannsins (1) og sagt: „6 Sendibo3 Gu3s, biddu Gu3 a3 
taka a moti mer I Paradis." Hann svara3i: „Pad eru engar 
gamlar konur I Paradis!" Konan gekk gratandi I burtu. 
Spama3urinn (S) sag3i: „Segi3 henni niina a3 hiin muni ekki 
koma inni Paradis sem gomul kona, bvi a3 Gu3 segir": 



(Vid murium nefnilega lata pau upprisa i nyrri skopun og 
skapa peer sem jomfruar, fullar af umhyggju og dst, og ungar 
ad eilifu...) (Koran, 56:35-37) 

[69] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Spama3urinn (1) grina5ist ekki bara munnlegt me5 fylgjendum 
sinum heldur ganta5ist hann lika i fylgjendum sinum og striddi 
beim g651atlega Ibn b. Malik sag5i: 



Einn bediiini sem het Zahir b. Haram var vanur a3 gefa 
Spamanninum gjafir. Spama5urinn ( 1 ) sag3i: „Zahir er 
ey5imorkin okkar og vi5 erum borpiQ hans." Spama5urinn (*t) 
labba5i fram til hans a me5an hann seldi vorur sinar og helt 
utan um hann aftan fra svo hann gat ekki se5 hann. Hann 
sag5i „Slepptu mer!" tegar hann skildi a5 betta var 
Spama5urinn (i) sem helt utan um hann ytti hann bakinu sinu 
a moti brjostholi Sendibo5ans. Sendibo5i Gu5s (i) sag5i ba: 
„Hver kaupir pennan prael af mer?" Zahir sag3i: „6, 
Sendibo3i Gu3s (i) eg er ver31aus!" Sendibo3i Gu3s (i) 
sag5i: „Fyrir Gu5 ert bii ekki ver51aus" e5a „ fyrir Gu5 ertu 
dyr og ver5maetur." (Ibn Hibban, #5790) 



3. Hann gaf fylgjendum sinum rad: Spama5urinn (i) gaf 
fylgjendum sinum ra3 og veitti hugsunum og sjonarmidum 
athygli. tegar engar skrifa3ar heimildir voru i vi3 a3 sty3jast. 
Abu Hurairah sag3i: 



Eg hef aldrei se3 nokkur sem var svo skarpur og ahugasamur 
um a3 gefa fylgjendum sinum g63 ra5 eins og Sendibo3i 
Gu3s (i). (Tirmidthi, #1714) 



[70] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



4.Hann heimsotti sjuka, Muslima og ekki truandi: 

Spama5urinn (1) var ma5ur sem hafdi ahyggjur af bvi a5 
fylgjendur sinir hef5u ba5 sem best. Eegar hann fekk frettir af 
bvi a5 einhver af beim var veikur, dreif hann sig til hans me5 
65rum fylgisveinum til a3 heimsaekja bann sjuka. Hann 
heimsotti ekki bara Miislima heldur lika ba sem voru ekki 
truandi. Anas b. Malik sag5i: 



Strakur sem va gydingur og hjalpa5i oft Spamanninum (M) 
var5 veikur og Spama3urinn ( 1 ) sag3i pa: "Forum og 
heimsaekjum hann." teir gengu til hans og sau fa3ir straksins 
sem sat vi3 hli5 danarbe5s straksins. Sendibo5i Gu5 (i) sag5i: 
Vi5urkenndu a5 J)a3 se ekki til nokkur annar Gu5 sem er vert 
a5 dyrka en Gu5 einn, og ba mun eg bi5ja fyrir J)er a 
Upprisudaginn." Strakurinn leit a f65ur sinn, sem sag5i: 
" "Lyf Abul-Qasim!" Spama3urinn (i) sag3i: "Pad er enginn 
Gu3 sem vert er a3 dyrka en Gu3 einn, og Muhamme3 (t) er 
si3asta sendibo3 hans." Sendibo5i Gu3s (I) sag5i: Allur 
lofsongur er Gu5 einum til handa sem bjarga5i honum fra 
eldi heljar." (Ibn Hibban, #2960) 



[71] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

5.Hann var bakklatur fyrir godmennsku folks gagnvart 
honum og var gjafmildur gagnvart beim: 

Abdullah b. Umar sag5i a5 Sendibo5i Gu5s (i) sag5i: 

Ef einhver leitar na5ar hja Gu5i gegn illskunni i mannfolkinu 
ba getur ekkert ska5a5 vi5komandi manneskju. Ef einhver 
bi5ur big um hjalp i Gu5s nafni ba skaltu hjalpa vi5komandi. 
Ef einhver gerir ber grei5a e5a leysir big lir vanda, ba skaltu 
endurgjalda bann grei5a. Ef bii ekki finnur ekki lei5 til a3 
endurgjalda grei5an, ba skaltu bi5a til Gu5 um a5 fa taekifaeri 
til a5 endurgjalda grei5an. (Ahmed, #6106) 

A'ishah sag5i: 



Sendibo5 Gu5s tok oft a moti gjofum, og var gjafmildur og 
gaf a moti. (Bukhari, #2445) 



6.Hann elskadi allt sem var fallegt of gott: 

Anas sag5i: 



Hendi Sendibo5a Gu5s var mykri en nokku5 anna5 en eg hef 
snert, og lykt hans var betri en nokku5 ilmvatn sem eg hef 
lykta8 af. (Bukhari, #3368) 



[72] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

7.Hann elskadi ad hjalpa odrum midla malum beirra og 
leysa agreiningsmal: 

Abdullah b. Abbas sag3i: 



Maki Barirahs var braell sem het Mughith. Eg sa hann 
komandi gratandi labbandi a eftir einkonunni, og hann gret 
svo miki5 a5 tarin droppu3u ni3ur af skeggi hans. Sendibod 
Gu3s sag3i til al- Abbas: "Er ba3 ekki slaandi af bvi hversu 
miki3 Mughith elskar Barirah, og hversu ilia henni er vi3 
Mughith!" 

Spama3urinn (i) sag3i til Barirah: „Af hverju fer3u ekki aftur 
til hans ef hann elskar big svona miki3?" Hun sag3i: „Skipar 
bii mer a3 gera ba3?" Hann sag3i „Nei, eg tala a3eins af hans 
halfu." Hiin sag3i: „Eg hef ekkert vi3 hann a3 gera." 
(Bukhari, #4875) 



8. Hann var bjonn sjalfs sins: 

A'ishah sag3i: 



Eg var spur3 hvernig Sendibo3i Gu3s (1) haga3i ser heima. 
Eg sag3i. „Hann var eins og a3rir menn, hann bvo3i sjalfur 
fbtin sin, mjolka3i kindur sina og sa alfari3 um sig sjalfur." 
(Ahmed, #24998) 



[73] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



6a5finnanlegt uppeldi Spamannsins ger5i hann ekki e5sin til 
a5 pjona ser sjalfum og sja um sig sjalfan, heldur eyddi hann 
lika tima i a5 pjona 63rum. A'ishah sag3i: 



Eg var spur3 hvernig Sendibo3i Gu3s (i) haga3i ser heima. 
Eg sagdi: "Hann hjalpar til me3 dagsverkin. En pegar hann 
heyrfti baenakalli5 [let hann allt eiga sig] og labba5i raklei3is 
til moskunnar." (Bukhari, #5048) 



[74] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» I 

7. Ohlutdrsegar stadhaefingar um rettlaeti og 
rettvisu 



l.Eyska Ij63skaldi5 Wolfgang Goethe 24 sag5i: „Eg leita5i i 
sogubokum a5 fyrirmyndar manneskju og farm ba5 sem eg 
leita5i a5 i Muhamme3 (i)." 



2.Professorinn Keith Moore 25 skrifa I bok sinni: The 



Developing Human: 



Fyrir mer J)a5 algjorlega ljost a5 Jiessar sta5haefingar hljota 
a5 hafa komi3 til Muhame3s fra Gu5i, J)vi a3 miki5 af 
Jjessum stadhaefingum voru ekki uppgbtva5ar fyrr en oldum 
seinna. Fyrir mig eru J)etta sannanir bess a5 Muhamme5 (1) 
hlytur a3 hafa veri3 sendibo3i Gu3s, e3a Allah. 



Hann skrifar lika: "Eg hef enga erfi31eika me3 imynda mer 
ba3 a3 ba3 sem leiddi hann til bessa sta3haefinga sem fjallar 
um gu3domlegan innblastur og opinberarnir fra Gu3i." 



24 fjyskur hbfundur og visindama6ur, lj66skald, leikritahofundur og prosi. 
Hann var fram lika framarlega l rannoknum i grasafrae6i og vinn vi6 pyska 
pingi6. 

25 A6ur stjornarforma6ur fyrir Canadian Association of Anatomists vi3 
Lifaeradeild Toronto Haskola. 



[75] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

3. Dr. Maurice Bucaille 26 skrifar i bok sinni The Qur'an and 
Modern Science: 

Ein algjorlega ohlutdraeg rannsokn a Koraninum sem begar 
setur undir smasja niitima visindabekkingar leiQir okkur til 
a5 sja samlikingar milli beirra tveggja, eins og hefur oft veri3 
sagt a opinberum visindara5stefnum. Pad er ohugsanlegt a5 
Muhamme3 (i) hafi haft vitneskju sjalfur um alia bessar 
visindalegu stadreyndir sem haegt er a5 finna samlikingar 
fyrir I Koraninum. Einnig eru visindamenn sem hafa prufa5 
til daemis I fosturfraeQi hvort kenningar Koransins um 
fosturvisa standist vi6 visindalegar uppgotvanir. Einnig hafa 
visindamenn i 65rum sersvi5um prufad hvort sum vers i 
Koraninum standist visindalegar prufanir sem paer pa gera. 



og er einnig notu5 af sumum visindamonnum I 
rannsoknarvinnu par sem peir vilja ekki bara byggja 
visindalegar kenningar og tilgatur a efnislegum rokum og 
reyna bvi a5 finna sta3festingar fyrir beim rokum I 
Koraninum og lika a hinn boginn a5 profa pau rok. 



4.1 The Life and Teachings of Mohammad skrifar Annie 
Besant 27 : 



26 fjekktur franskur skur61aeknir, visindama6ur og faer6ima6ur, og hofundur 
bokarinnar The Bible, The Qur'an and Science. 
27 Enskur gu6fra?6ingur, heimspekingur og politikus sem bar6ist fyrir 
sjalfstjorn og menntunar umbotum i Indlandi. 



[76] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Pad er ombgulegt fyrir einhvern sem hefur lesi5 ser til um 
mikilfenglegasta Spamann Arabiu, og fyrir pann sem vissi 
hvernig hann kenndi og hvernig hann lif5i a5 finna nokku5 
anna5 en mikla vir5ingu og a5daun fyrir peim mikla 
Spamanni, sem var einn af mestu Spamonnunum Hins 
Allmattuga. jafnvel pa5 sem eg segi per lesandi g63ur, eru 
kannski sta3reyndir sem margir pekkja til, en mer 113ur pegar 
eg les pessar sta3haefingar um lif hans fyrir mikilli a3daun og 
virdingu fyrir pessum mikla kennara Arabiu. 



5. Dr. Gustav Weil skrifar I History of the Islamic Peoples: 



Muhamme5 ( i ) var lysandi manndaemi fyrir folk sitt. 
Karakter og mannor5 hans var hreint og an nokkurra svartra 
bletta e5a veikleika. Heimili hans, fot hans og matarae3i hans 
endurspegla3i sjaldse3an einfaldleika. Hann var svo 
ogreinanlegur fra fylgisveinum sinum, hann vildi ekki a3 folk 
syndi ser lotningu e5a of mikla vir3ingu, e5a ser me5fer5, og 
hann vildi ekki taka moti neitt fra bjoni sinum ef ba5 vaeri 
hlutur sem hann gat gert sjalfur. Hann var alltaf til sta5ar fyrir 
pa sem purftu a honum a5 halda. Og heimsotti ba sjiika og 
fann fyrir me5aumkun me5 ollum og ollu. Hann haf5i 
oendanlegan velvilja og gjafmildi og einnig var honum 
umhuga5 a5 umhyggju um velfer5 samfelagsins. 28 



28 



Encyclopedia ofSeerah, eftir Afzalur Rahman. 

[77] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

6. Maurice Gaudefroy sag5i: 



Muhamme5 (i) var spama5ur og ekki gu5frae5ingur, og er sii 
sta5reynd svo augljos a5 ma5ur er kniiinn a5 vi5urkenna ba5 
til a3 segja sannleikann. I>eir menn sem umkringdu hann og 
bygg3u fyrsta hop laer3ra Miislimskra manna, voru anaeg5ir 
me5 a5 fylgja beim logum sem hann setti i Gu5s nafni, og 
me5 bvi a5 fylgja kenningum hans og manndaemi. 29 



7. Washington Irwing 30 sag5i: 



Herna5ar sigrar hans voktu ekki upp neitt stolt e3a eitthva5 
sem fylgjendur hans staer5u sig af. tegar beim gekk vel pa 
helt hann sogu heg5un, og heg3a3i ser af hogvaer3 og 
framurskrei3andi, og ohraeddur begar gekk ilia til. Heg5un 
hans var langt fra hnokkafullri konungaheg3un, og banna5i 
folki a5 standa upp fyrir honum begar hann kom inn i 
herbergi ba5 sem folk sat. . 31 



29 Encyclopedia ofSeerah, eftir Afzalur Rahman. 

30 tekktur rithofundur. Dog ari3 1859. 
^Encyclopedia ofSeerah, af Afzalur Rahman. 

[78] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



8. Eiginkonur Spamannsins (I) 



Eftir a5 fyrsta Eiginkonan Khadijah do giftist Spama5urinn (1) 
alls ellefu konum, og par af var allar paer fyrir utan A'ishah 
faskildar konur e5a ekkjur. Sex af konunum voru lir Quraish 
aettbalknum of fimm fra 65rum Arabiskum aettbalkum. 
Spama5urinn (!) elska5 allar pessar konur allar a olikum 
astae5um: 

1. Truarlegar og lagalcgum astaedum: Spama5urinn (i) 
giftist Zainab b. Jahsh. A dbgum vanbekkingarinnar bbnnu5u 
Arabarnir a5 madur giftist fyrrverandi konu aettieidds sona 
sinna, bvi a5 beir trii5u bvi a5 aettleiddur sonur vaeri alveg 
eins og raunverulegur liffrse5ilegur sonur mans. En 
Spama3urinn (M) bo a3 hann vissi af bessu banni giftist henni 
samt, og bo a5 hiin hafi veri3 fyrrverandi eiginkona aettieidds 
sonar sins, Zaid b. Haritah. En astae5an fyrir a5 hann giftist 
henni var a3 brjota betta laga bann og bar me5 afbanna og 
lbggilda ba5. Gu5 segir: 



(Minnstu [Muhammed] hvad pu sagdir honum sem Gud 
syndu ndd sina og sem pu syndir stora velvild: „Haltu fru 
pinn og ottastu Gud!" Og af hrcedslu vid fordoma 
mannfolksins helstu pvi leyndu og afhafdist ekki neitt, po ad 
pu vissir ad pu cettir ekki ad ottast neinn nema Gud. En pegar 
Zayd skildi sig fra henni gdfum Vid hana sem eiginkonu til 
pin til ad syna ad ekkert a ad geta hindrad truandi mann ad 
gifta sig med fyrrverandi eiginkonu aettieidds sonar sins, eftir 

[79] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

ad pau hafa skilid samvistum. Vilja Guds verdur folkid ad 
fylgja.) (Koran, 33:37) 



2. Ad gifta sig af politiskum astaedum, til ad tryggja 
utbreidslu Islam, i tilgangi ad bjoda folk til Islam, og 
einnig til ad tryggja samstarfsvilja aettbalka arabanna: 

Sendibod Guds (i) giftist konum fra staerstu og sterkustu 
aettbalkum Arabanna, og skipa5i fylgjendum sinum ad gera 
bad sama. Hann sagdi Abdurrahman b. Auf : 



Ef baer hlyda ber(taka Islam sem tru sina), giftu ba dottur 
hofdingja aettbalksins. 



Dr. Cahan sagdi: „Margar akvardanir spamannsins geta verid 
tulkadar sem oabyrgar lit fra sjonarmidi niitimamannsins. 
Sendibodinn er gagnryndur af mdrgum vegna bess ad beir 
halda bvi fram ad hann var adeins a eftir veraldalegum 
hlunnindum og bess vegna hafdi hann gifst niu konum eftir 
ad Khadijahs lest. En betta sannar ad flest bessara hjonabanda 
voru ad politiskum astddum og til pess ad tryggja hollustu 
lykilmanna og aettbalka." 



3. Samfelagslegar astaedur: Spamadurinn ( § ) giftist 
nokkrum ekkjum manna sem hofdu daid i barddgum eda 
hdfdu latist begar beir voru ad predika um Islam. Hann giftist 



[80] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

bessum ekkjum jafnvel ef baer voru eldri en hann og hann 
ger5i ba5 til a5 hei5ra baer og maka beirra. 

I bok sinni In Defense of Islam skrifar Veccia Vaglieri 32 : 



A aesku arum sinum atti Muhamme5 (i) a5eins eina konu, bo 
a5 hann vaeri Hffrae5ilega se5 a blomaskei5i kynbroskans a 
bessu timabili. i>6 a5 hann lif5i I fjolkvaeni samfelagi eins og 
hann ger5i bar sem fjolkvaeni var venjulega til sta5ar hja 
flestum og let var a3 skilja og gifta sig, akva3 hann sjalfur a3 
lifa aesku arin sin I einkvaeni. Hann var trur fyrstu konunni 
sinni i tuttugu of fimm ar og tok enga a3ra eiginkonu fyrr en 
eftir a3 hiin lest. En hann var J)a fimmtugur begar hiin lest. 
Hver og ein af eiginkonum hans att hann af samfelagslegum 
e3a politiskum astaefium, til daemis me5 bvi a5 hei5ra 
gu5shraeddar konur e5a me5 bvi a5 vinna hollustu vissra 
aettbalka svo a3 beir myndu halda sig vi3 Islam. Engin af 
beim fyrir utan A'ishah var jomfrii og engin af beim voru 
ungar ne voru serstaklega a31agandi, fyrir utan A'ishah. 
Eannig a3 hvernig er haegt a5 halda bvi fram a3 hann vaeri 
lostafullur ma3ur? Hann var bara venjulegur ma3ur og ekki 
gu3. Hann eina osk var a5 eignast son gat lika veri5 astae5an 
fyrir bvi a5 hann gifti sig me5 svona morgum konu, bar sem 
Jaeir synir sem hann eignast me5 Khadijah dou allir i 
barnaesku. Og hver tok efnahagslegu abyrg5ina a bessari 



32 



tekktur Italskur Austulandafrae6ingur. 

[81] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



storu fjdlskyldu an J)ess a9 eiga nokkurn skapa5an hlut? 
Hann var rettlatur og sanngjarn a moti dllum eiginkonum 
sinum og ger5i engan mismun a Jjeim allar fengu J)aer 
jafnmikla athygli og eigur. Hann fylgdi daemum seinnitima 
Spamanna til daemis Moses, sem stunda5i fjdlkvaeni an pess 
a5 nokkur motmaelti pvi. Er astaedan fyrir pvi a3 sumt folk 
motmaelir ser fjdlkvaeni Muhame3s sii sta5reynd a5 vi5 
pekkum ekki nogu vel til Iff hans, og einnig a5 vi5 pekkjum 
ekki nogu vel til lifskeids spamannanna sem komu a undan 
honum? 



Thomas Carlyle sag5i: „Miki5 er haegt a5 segja um Mahomet 
sjalfan, en hann var ekki nautnaseggur e5a nautnafullur 
ma5ur. Vi5 villum a okkur heimildum ef vi5 hdldum bvi 
fram a5 hann hafi veri5 nautnaseggur og muna5argjarn, hann 
lif5i fabrotnu lifi og haf5i engan ahuga a nautnum e9a 
muna5i af nokkurn tagi." 33 



33 Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. 



1821 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» I 

9.Ritadar heimildir sem sanna stodu Muhameds 
sem spamanns. 

Sannanir fyrir sanna stb5u Spamannsins eru marga og her fyrir 
ne3an nefnum vi3 bara nokkrar pessara sannanna. 

Ur Koraninum 

l.Gu3, hinn almattugi, sag3i: 



(Truandi! Muhammed er ekki fadir til nokkurs affolki ykkar. 
Harm er Sendibodi Guds og innsigli Spdmannanna sem komu 
d undan honum. Gud hefur vitneskju um allt.) (Koran, 33:40) 



2. Jesus framfaer3i i gudspjallinu um baer glb5u frettir um komu 
Spamannsins Muhammed (1). Gu5, hinn allmattugi segir: 



(Og [minnist] Jesus, sonur Marias, sem sagdi: Jsraelsmenn! 
Eg var sendur til ykkar af Gudi til ad stadfesta pad sem 
ennjpd til stadar ur Tora (sem pid fylgid ennjpd) og fcera ykkur 
peer glodu frettir ad sendibodi Guds mun koma til ykkar ad 
nafni Ahmad. " En pegar hann kemur til ykkar med augljosar 
sannanir og vitnisburd, munud pid segja: „Petta er eru bara 
galdrar!") (Koran, 61:6) 



1831 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 
Ur Sunnah 34 

Spamadurinn (%) sag3i: 



Fordaemi mitt og fordaemi spamannanna sem komu a eftir 
mer, eru mi eins og ma3ur sem bygg3i hus sem hann bygg3i 
fullkomiQ, fyrir utan einn sma galla bar sem hann skildi eftir 
bil fyrir si5asta mursteininn. Folk gekk i kringum husi6 og 
sdg3u: „Ef ba3 vaeri ekki fyrir Jsennan miirstein sem sakna5s 
ba vaeri husi5 fullkomi3!" Spama3urinn (i) sag3i: „Eg er 
si3asti steininn, og eg er si5asti af ollum Spamonnunum." 
(Bukhari, #3342) 



Ur eldri ritum 



Ata' b. Yasar sag3i: Eg hitt Abdullah b. Amr b. al-As og eg 
spur3i hann: „Utskyr3u fyrir mer hvernig Sendibo3a Gu3s er 
lyst i Tora (Gamla Testamentinu)" Hann sag3i: 



I Tora er honum lyst eins og honum er list i Koraninum: 
„Sannarlega sjaum Vi3 big sem vitni (fyrir mannfolkid) og sa 
sem mi31ar g63um frettum og varar a3ra vi3, og sa sem 



34 Endursagnir af f)vi sem Spama6urinn sag6i, ger6i, sam]Dykkti og gaf skyn 



um. 



[84] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



verndar og gefur mannfolkinu oryggi og festu. M ert I>j6nn 
minn og Sendibo5: Eg kalla5i big Mutawakkil (Sa truver3ugi). 
M hefur hvorki lelegt uppeldi a5 baki per e3a ert me3 vonda 
mannasi3i, og bii haekkar ekki rominn. M endurgeldur ekki 
illt me3 illu, heldur na3ar bii og fyrirgefur frekar. Eg tek ekki 
sal hans fyrr en hann hefur vegleitt mannfolki3 og folki3 
segir, 'Pad er enginn Gu5 sem vert er a5 dyrka fyrir utan Gu5 
einan, og folki5 ser sannleikan eins og ljos a skyrum degi." 



Ata sag5i: 



Eg hitti Ka'b, rabbinann og spur5i hann um pessa frasbgn. 
Og var fasbgnin a5 fraskildu ordalaginu ekki frabrug5ins 
fasbgn Abdullah b. Amr b. al-As. (Baihaqi, #13079) 



Abdul-Ahad Dawud 35 sag3i: 

En eg haf3i reynt a3 byggja rbk min a hluta Bibliunnar sem 
var bannig malfrae3ilega upp bygg3ur a3 ekki vaeri haegt a3 
tiilka bann hluta Bibliunnar malfrae5ilega b3ru visi e3a a3 
brengla me5 b3rum a3fer3um. Eg gat ekki notast vi3 latinu, 
grisku e3a arametisku utgafuna af Bibllunni vegna bess a3 
ba3 hef3i veri3 arangurslaust, heldur vitna eg bara ur 
endurbaettri utgafu af Bibllunni sem var gefinn lit af British 
and Foreign Bible Society. 



35 



Hann var David Benjamin Keldani, teol. kand. og romversk-kaJDolskur 
prestur i sameinuftu kaldeisku kirkunnni. Hann var faeddur ari6 1867 i Umria 
i Persia 



[85] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



I Deuteronomium [Fimmtu Mosesbok] 18:18 getum vi5 lesi3: 
„Spama3ur mun risa a milli ykkar, sem er ekki frabrug3in 
ykkur a3 nokkru leiti, og eg skal leggja or3 min i munn 
hans..." Ef bessum or5um er ekki mi5a5 a5 Spamanninum 
Miihamme3 ( 1 ) pa eru bessi or3 ekki ennba uppfyllt. 
Spama3urinn Jesus yjaQi aldrei a3 pvi a3 hann vaeri pessi 
spama3ur. Og laerlingar Jesiis voru a sama mali: peir bi3u 
eftir endurkomu Jesiis svo a3 spadomurinn myndi uppfyllast. 
Fram til pessa dags er pa3 oumdeilanlegt a3 her ekki um a3 
rae3a a3ra endurkomu Jesiis bar sem sagt er a3 spama3urinn 
(i) muni ekki vera frabrug3in almiiganum, og var Jesiis 
olikur folksins sem hann var sendur a me3al, og er \>vi Jesiis 
ekki sa sem uppfyllir bennan spadom. Jesiis, eins og triiin er i 
Kirkju hans mun vera domari a domsdaginn en fer ekki me3 
loggjafarvald; en sa litvaldi ver3ur a3 koma me3 „gl63andi 
log" i „haegri hendi". 



I a3 akvar3a mannger3 litvalda Spamannsins er frasogn 
Moses mjog upplysandi. tar talar Gu3 um ljoma sem kemur 
fra Paran, sem er fjall vi3 borgina Mekka. I Deuteronomium 
33:2 hlj63ar ba3 svo: „Drottinn kom fra Sinai, og rann upp 
fyrir peim a Seir. Hann let ljos sitt skina fra Paranfjollum og 
ba kom fra hinum helgu tiu biisund eldingar i haegri hendi 
hans voru beim til varnar." 36 

I bessum or3um er Gu3i likt me3 solinni. Hann kemur fra 
Sinai, hann stigur upp fra Seir og hann geislar miklum ljoma 



36 I Ensk J)y6ing „ten thousand saints" 



[86] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



fra Paran par sem hann stigur ni5ur me5 tiupiisund englum og 
brennandi log a haegri hendi. Enginn af Israelsmdnnunum, 
fyrir utan Jesus, hof5u nokku5 a5 gera me5 Paran. Hagar 
flu5i me5 son sin Isamel i ey5imork Beer-Sebas og bjo si5an 
1 morkinni vi5 Paran (Sjai5 Gen. 21:21). Isamel giftist 
egypskri konu og gaf i gengum son sin Kedar sem var 
aettfa5ir Arabanna sem hafa fram til bessa dags buiS i 
morkinni vi3 Parans. Ef spamaQurinn Muhamme5 (i) er 
oumdeilanlega kominn af Isamel i gegnum son hans Kredar 
og er spama5ur sem kom fram i morkinni vi5 Parans f j alliS 
og sneri aftur inni Mekka me5 tiubusund engla og gefur 
brennandi lag til folk sins - er hann ba ekki sannarlega sa 
Spama3urinn(i) og uppfyllir pa spadominn fram til siSasta 
bokstafs? 



Spadomurinn I Hackardug er ahugave5ur I pessu samhengi. 
Lofgj6r5 (pans heilaga fra Paran) mun fylla himna og jor5 af 
lofor5i. Or5i5 lofor5 er mjog lysandi par sem nafni5 
Muhamme5 (i) py6ir „sa lofprisa5i". Vi5 hli5 Arabanna 
hdf5u ibiiar markarinnar vi5 Paran lika lofa5 opinberun: " 

„Ey5imorkin og borgir hennar og borpin, bar sem Kerdar byr, 
skullu hefja upp raustina. Fjallbuarnir skulu fagna, aepa af 
gle3i of an af fjallatindum! teir skulu gefna Drottni dyr3ina 
og kunngjora lof hans I fjarlaegum landsalfum! Drottinn 
leggur af sta3 sem hetja, elur a hugm65 sinn eins og 
bardagama5ur. Hann kallar, hann lystur upp heropi, synir 
hetjuskap a ovinum sinum: (Jesaja, 42:11-13) 



[87] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



I framhaldi af pessu eru tveir spadomar a5 aukum sem er pess 
vir3i a3 nefna og visa til hva3 Kedar ger3i. Sa fyrsti hljomar 
svo:" Sa eini sem hly3ir fylgir: „Statt upp, skin pii, pvi a3 ljos 
pitt kemur og dyr5 Drottins rennur upp yfir per! Sja, myrkur 
gnifir yfir jor5inni og sorti yfir pj63unum. En yfir per upp 
rennur Drottinn, og dyr5 hann birtist yfir per. I>j63irnar stefna 
a ljos pitt og konungar a ljomann, sem rennur upp yfir per. 
Hef upp augu pin og litast um: I>eir safnast allir saman og 
koma til pin. Synir pinir koma af fjarlaegum ldndum, og 
daetur pinar eru bornar a mj63minni. Vi3 pa syn muntu 
gle5jast, hjarta pitt mun titra og svella, pvi au51eg5 hafsins 
hverfur til pin og fjarafli pj65arinnar kemur undir pig. Allar 
hjar5ir Kedaras safnast til pin, hriitar Nebajots bjona ber. I>eir 
stiga upp a altari mitt mer til poknunar, og hys dyrdar minnar 
gjori eg dyrlegt" (Jesaja, 60:1-7) Annan spadominn finnum 
vi9 lika I Jesaja: „Spadomur um Arabiu. Taki5 nattsta5 
kjarrinu a3 kveldi, ber kaupmannalestir Dedansmanna! 
Komi5 ut me6 vatn a moti hinum pyrstu, per sem bui5 I 
Temalandi! Faeri5 brau5 flottamonnum! Pvi beir flyja undan 
sver5unum, undan brug3nu sver3i undan bendum boga, 
undan bunga 6fri3arins, bvi a5 svo hefir Drottinn sag vi5 mig: 
A5ur en eitt ar er Ii5i5, eins og ar kaupmanna eru talin, skal 
611 vegsemd Kedars a5 engu ver5a, og leifarnar, sem eftir 
ver5a af bogum Kedaringa kappa, munu vera teljandi, pvi a5 
Drottinn, Israels Gu5 hefur sagt pa3." (Jesaja, 21:13-17) Ef 
pessir Spadomar I Jesija eru lesnir I ljosi pess sem stendur I 
Deuteronomion par sem skrifa3 er um mikinn glampa sem 
kom fra Paran fjalli. 



[88] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Ef Isamel bjo i mork Parans og eigna5ist soninn Kedar, 
aettfo3ur Arabanna, og ef afkomendur Kedars burftu a3 taka a 
mod opinberunum Gu5; og ef hjor5 Kedars burfti stiga upp a 
gu3domlegt altari til a5 vegasama „hus fo5ur mins" begar 
myrkur mun bekkja jdr3ina i nokkrar aldir, og si5an mun 
betta sama land taka a moti ljosi fra Gu5i; og ef edit 
herraveldi og rikidaemi Kedars ver5ur a5 farast 1 drva regni, 
hinir megnu menn Kedars, myndu minnka i fjolda einu ari 
eftir flottann fra sver5um og spenntum bogum - ba er hinn 
Heilagi fra Paran (Habakuk 3:3) enginn annar en 
Spama5urinn Muhamme6 ( 1 ). Pvf a5 Spama5urinn 
Muhamme5 (i) er afkomandi Kedar sem biisatti sig i Parans 
mork og er einn af heildgum afkomendum Isamels. 
Muhamme3 (i) er eini Spama3urinn(i) sem tok a moti 
opinberunum bann tima begar myrkur fyllti jor5ina. 



Gegnum hann lysti Gu5 fra Paran, og Mekka er staQurinn bar 
sem hiis Gu5s er var5veitt og hjor5 Kedars kemur a5 f visum 
og frjalsum vilja a3 altari hiis Gu5s. Spama5urinn 
Muhamme3 (^) var lag3ur 1 einelti af folki sinu og pvinga3ist 
a3 flytja fra Mekka. Hann var pyrstur og flu3i fra sver3i sem 
var bui6 a3 draga og spenntum boga, og einu ari eftir 
flutninginn fra Mekka hitti hann aettfolk Kedars vi5 
Bardaganum vi3 Badr, sem var sta3urinn bar sem fyrsti 
bardaginn a milli folks Mekka og Spamannsins atti ser sta3. 
^ttfolk Kedars og fjoldi bogaskytta beirra minnka3i sma 
saman og allt herraveldi Kedars fell og hvarf. Ef Hinn 
Heilagi Spama5ur uppfyllir ekki alia bessa spadoma eru peir 



|891 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



ennba ouppfylgdir. Hiis Dyr5ar Minnar sem er nefni I Jesaja 
60 er hiis Gu3s I Mekka en ekki Kirkja Gu3s eins og margir 
kristnir frae5i menn meina. Hjor5 Kedars sem er nefnd hefur 
aldrei komi5 inni Kirkju Krists, og pa5 er sta5reynd a5 borp 
Kedars og Ibuar peirra er eina folki3 i dllum heiminum sem 
hafa aldrei or3i3 fyrir nokkrum ahrifum af Kirkju Krists. 



Eg endurtek, ummaelin i Deuteronomium 33:2 hafa mikla 
by3ingu. Hann (Gu3) kom me3 miklum glampa fra Paran og 
hann kom me3 tiubiisund engla me3 ser. Lestu alia sdguna 
um mork Parans og bii kemur ekki a5 finna nokkra annan 
sogulegan atburQ en pann pegar Mekka var sigru6 af 
Spamanninum. Hann kemur me5 tiupiisund fylgiendur fra 
Medina og snyr aftur inni Hiis Dyr5ar Minnar. Hann gefur 
brennandi lag til heimsins, sem brennir onnur log ni5ur a5 
osku. Andi sannleikans me5hjalparinn - sem Jesus talar um 
var enginn annar en Muhamme5(i) sjalfur. En ekki heilagur 
andi eins og margir gu5frae5ingar halda fram. „En eg segi 
y5ur sannleikan: Pad er y5ur til g65s, a5 eg fari burt, Jjvi ef 
eg fer ekki, kemur hjalparinn ekki til y5ar. En ef eg fer, sendi 
eg hann til y5ar,. tegar hann kemur, mun hann sanna 
heiminum, hva5 er synd rettseti og domur, syndin er a5 Jjeir 
trii5u ekki a mig." (J6hannesargu5spjall, 16:7) tessi or5 segja 
a3 me3hjalparinn e5a sa sem veitir huggun og var ekki lifandi 
a dbgum Jesus, tar a5 auki eins og Jesus lysir honum vir3ist 
hann vera manneskja en ekki heilagur andi. „Og Jjegar hann 
kemur andi sannleikans, mun hann lei5a y5ur i allan 
sannleikann. Hann mun ekki maela af sjalfum se, heldur mun 

[90] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



hann tala ba5, sem hann heyrir og kunngjora y5ur \>ad, sem 
koma a." (Johannes, 16:13) Eigum vi5 a3 triia bvi a3 
Heilagur andi og Gu5 eru tvaer olikar fra skildar verur, a5 
hinn heilagi andi tali um sjalfan sig og pa5 sem hann heyrir 
fra Gu5i? Or5in sem Jesus notar vitna til Sendibo5a Gu5s en 
ekki sendibo5a Gu5s. Jesus kallar bennan sendibo5a, anda 
sannleikans anda, i Koraninum segir Gu5 um Spamanninn 
Muhamme5(i) :„Hann er sendibod okkar [sem] hefur komid 
til peirra med sannleik og med sannanir byggdar a [fyrri] 
bodskap bodberanna." (Koran, 37:37) 37 



Ur Nyja Testamentinu 



I nyja Testamentinu finnst fjdldi allur af versum sem visar 
obeint til a5ger5a hans sem visa beint til endurkomu 
Muhamme5 Spamanns(i): 

Johannes Skyrari: Gy3ingarnir sendu prest til Spamannsins 
til a5 fa rei5u a JjvI hvernig mannger5 hann vaeri. 

„Pessi er vitnisburdur Johannesar, pegar Gydingar sendu til 
hans presta og levita fra Jerusalem ad spyrja hann: „Hver 
ert pu?" Hann svaradi otvircett og jdtadi: „Ekki er eg 
Kristur." Peir spurdu hann: „Hvad pa? Ertu Elia?" Hann 
svarar: „Ekki er eg hann." „Ertu spdmadurinn?" Hann kvad 



r 



Muhammad i Bibliunni, Abdul- Ahad Dawud. 

[91] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



nei vid. Pa sogdu peir vid hann: „Hver ertu? Ver verdum ad 
svara peim, er sendu oss. Hvad segir pu urn sjdlfan pig?" 
Hann sagdi: „Eg er rodd hropanda i eydimork: Gjorid 
beinan veg Drottins, eins og Jesaja spdmadur segir." Sendir 
voru menn afflokki farisea. Peir spurdu hann: „Hvers vegna 
skirir pu, fyrstpu ert hvorki Kristur, Elia ne spdmadur inn?"" 
(Johannesargudspjall 1:20-25) 

Spama5urinn(t) er ekki Jesus heldur Muhamme5 (i) Jrvi a5 
Johannes skyrari helt afram undir lifstima Jesus a3 predika, 
skyra og tala um komu spamannsins. 



Jesus: Spamadurinn (i) Jesus spa5i komu annars Spamans og 
samkvaemt spadominum atti nafn pessa Spamanns a5 vera 
„Periqlytos" e3a „Paraclete" e3a „Paracalon" og kenningar 
hans og laerdomur atti a3 ver3a eilifur: "Eg mun bi3ja fd3urinn, 
og hann mun gefa y5ur annan hjalpara, a5 hann se hja y5ur a5 
eilifu." (J6hannesargu5spjall, 14:16) 



Or5i5 „periqlytos" py5ir „lysandi", „hei5arlegur" og „sa sem 
bor5i5 er lof a" og er einmitt ba5 sem nafni5 „Ahmad" by5ir. 
I Koraninum er ba5 sta5fest a5 Spama5urinn Jesiis spa5i fyrir 
komu spamanns eftir honum sem myndi heita „ Ahmad", Gu5 
hinn almattugi, segir: 

(Og [minnist] Jesus, sonur Mariu, sem sagdi: „ 
Israelsmenn! " Eg er sendur til ykkar af Gudi til ad stadfesta 
peer leyfdar sem ennpd eru eftir af Tora og til ad gefa ykkur 

[92] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



peer glodu frettir ad eitt sendibod skal koma eftir mig sem 
mun heita Ahmad. " En pegar hann kemur til peirra med skyr 
tdkn og vitnisburd, segja peir: „Petta eru augljoslega 
galdrar og prettir!") (Koran, 61:6) 



[93] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

10. Umsagnir frsedi manna um Muhammed 
Spamann (i) 



l.Spamadurinn (i) var olaes og oskrifandi. Hann gat hvorki 
lesi5 ne skrifa5. Hann lifSi me5al folks sem gat heldur ekki 
lesi5 ne skrifa5. Enginn getur dregi5 i efa a5 Koraninn var 
opinberadur af MuhammeQ (St)! Gu5, hinn allmattugi segir: 



(Pu hefur aldrei lesid upp [nokkud ur] opinberudum 
heilogum ritum ddur en eg opinberadi fyrir per pennan; og 
hvorki hefur pu heldur skrifad rit fyrr en petta rit var 
opinberad fyrir per; annars goetu peir sem efasemdir um 
sannindi opinberunarinnar og gefid peim rok fyrir 
efasemdum sinum. )(K6ran, 29:48) 

2.Arabarnir sem voru g65ir raedumenn og meistarar i 
maelskufraedi voru vefengdir a5 gera ba5. Fegur5 Koransins, 
struktiir og djupt merking ger5 Arabanna gattaQa og hissa. 
Koraninn er eilfft kraftaverk Muhame5s. Sendibo5i Gu5s(i) 
sag5i: 



Kraftaverk spdmannanna (fyrir tid Muhameds (§,) eru 
afmorkud vid pa tima sem peir lifdu a. En kraftaverkid sem 
gefid er i Koraninum er eilift og verdur ad eilifu gilt. Og pess 
vegna vona eg ad pad fdi marga fylgjendur. (Bukhari, #4598) 



[94] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Og po ad folk hans var vel talandi og pekkt fyrir lj65 snilld 
sina pa askoradi Gu5 peim a5 semja einkva5 i likingu vi5 
Koraninn. Gud askoradi folki ad semja einn kafla sem var likur 
pess sem var i Koraninum, en enginn peirra hefur getad maett 
pessari askorun til pessa dag. Gu5 segir: 



(Og ef pid hafa efasemdir urn nokkud ad pvi sem vid hofum 
stigvist opinberad fyrir pjona okkar, komid pa fram med einn 
Kafla (sura) sem hcegt er ad lika vid pad sem vid hofum 
opinberad og kallid folk til vitnis - einhvern annan en Gud - 
ef pid segid satt.) 

(Koran, 2:23) 



Gu5 askorar ollu mannkyni og ollum djinnum (elds ondum) a5 
gera einkva5 bara i likingu vi5 Koraninn. Gu5 segir: 



(Segid: "Ef mannfolkid og osynilegar verur mundi vinna 
saman ad pvi ad gera einkvad i likingu vid pennan Koran, pa 
myndu pessu folki mistakast, jafnvel ef allir myndu hjdlpast 
ad!") (Koran, 17:88) 



3.t>6 ad Spamadurinn (1) lend i morgum hremmingum og 
stod andspaenis sinu eigin folki sem gerd rad um ad myrda 
hann helt hann afram ad predika og kalla folk til Islam. 

Spamadurinn (i) helt afram ad predika og var bolinmodur. Ef 

[95] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

hann hefdi veri5 svikari sem hef5i fari5 me5 svik og pretti pa 
hef5i hann drugglega ottast lif sitt og haett a5 predika og kalla 
til Islam. 

W. Montgomery Watt sagdi: 



Hann var meira en tilbuinn a5 leggja lif sitt a6 ve3i vi5 a5 
fylgja sannfaeringu sinni, pessi mikla sidferdislega mannger5 
ger5i pa5 a5 verkum a5 menn vildu fylgja honum og tru5u a 
hann og leit upp til hans sem leiQtoga, mikilfengleika hans i 
athofnum hans allt betta uttalar um hvernig mannger5 hans 
var og truveruleika hans. A5 halda bvi fram a3 Muhammed 
(i)se svindlari skapar fleiri vandamal en sii sta5haefing leysir. 
Pad er einnig bannig a5 enginn af merkum monnum I sogunni 
hefur fengi5 eins mikla athygli I vestur heiminum eins og 
Muhamme3 ( I ). Eannig a3 ef vi3 viljum bara gefa 
Muhamme5 (i) bann or5stir a5 hann hafi veri5 hei5arleika og 
trufestu, ef vi6 aetlum a5 skilja hann nokku5, ef vi5 aetlum 
okkur a5 lei5retta baer villur sem hafa verid askapar fyrr i 
sbgubokum megum vi5 ekki gleyma bvi a3 til a3 hafa 
endanlega sonnun a einhverju er ekki nog bara a5 syna 
sennileika einhvers, heldur ve5ur a5 sanna baer sogulegu 
heimildir svo enginn vafi se fyrir hendi. 



1961 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



4.Af natturulegum orsokum eldar manneskjan fegurd, 
munad og ohof og er yfirleitt leidd af pessum veraldlegu 
gaeoum til hrornar, urkynjunar og ad lokum eydileggingu. 

Gu5 hinn almattugi , segir: 

(Ast kvenna, synir [stor fjoldi sona], skattar af gulli og silfri, 
hreinrcektadir hestar, buskapur og roektanlegt land draga upp 
mynd af manneskjunni [sem er su med overduga] i lifinu. AUt 
petta tilheyrir ddsemdum pessa lifs en Gud er hcestur alls 
gods.) (Koran, 3:14) 



Manneskjan er af sinni nattiiru kappsom og otul vi3 a3 njota 
pess g63a i pessum heim en a3greinist af pvi leiti hva3a 
a5fer5afrae5i er beitt vi5 a5 na fram pessum tilgongu. Sumir 
beita loglegum a5fer5um a me5an a5rir nota ologlegar a5fer5ir. 
Quraish aettbalkurinn reyndi a5 Sannfaera Spamanninn (1) a3 
haetta a5 kalla folk til Islam gegnum a5 lofa a5 gera hann a6 
lei5toga Quraishs, gifta fallegustu konurnar me5 honum, og 
gera hann a5 au5ugasta manninum me5al beirra. tegar hann 
fekk pessi freistandi tilbo5 gaf hann svari5: 



Vi5 sjalfan Gu5, ef beir myndu gefa mer solina i haegri hond 
og manann 1 ba vinstri, ba myndi eg ekki yfirgefa ba5 sem 
Gu5 skipar mer a5 gera og fyrr myndi eg deyja a me5an eg 
kalla mannfolki5 til Sannleikans en a6 yfirgefa Hann. (Ibn 
Hisham) 



[97] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Ef Spama3urinn (i) haf5i veri5 svindlari hef3i hann ekki 
samjjykkt betta tilbo5 an pess a5 hika. 



Thomas Carlyle sag3i: 

I>eir kollu3u hann spamann, segir pii? Af hverju, ger3u peir 
pa3? Hann st63 me3 andliti5 a moti andliti a moti beim, her 
ekki umkringdur dulvitringum, synilegur og umvafinn hvitu 
klae5i, ger5i vi5 sina eigin sko, bar3ist, gaf ra3 og skipa3i 
beim a me3al stri3andi fylkinga. I>eir hljota a5 hafa se8 
hverskonar ma5ur hann var, lati5 hann kallast ba5 sem bi5 
vilji5. Enginn keisari ne kongur me5 koronu var hlytt eins og 
bessum manni var hlytt. A bratiu og briggja ara timabili af 
hor5um bardogum, ba get eg ekki se5 hann anna5 en 
sannarlega hetju. 38 



I>ad er velbekkt soguleg kenning ad konungsrikid og 
rikidomar bess eru til boda konungsins og eru lagdir fyrir 
framan faetur hans. Muhamme5 (S) vissi a5 lif hans var3i 
a3eins stutt stopp a3ur en haldi3 var inn i naesta lif Ibraheem b. 
Alqamah sag3i a3 Abdullah sag3i: "Spama3urinn (1) la a 
punnri mottu ger3a ur heyi sem skildu eftir for a hli3 hans, svo 
a3 eg sag3i: '6 Sendibo3i Gu3s (i) ! Eg elska big meira en 
minn eigin f63ur og m63ur! Leyf3u okkur a3 gera bessa bunnu 
mottu mjiikari svo a3 ber ver3i ekki illt i bakinu.' 
Spama3urinn(^)sag3i: 



3a Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. 



|981 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Mitt fordaemi i bessu lifi er eins og fer5alangur sem tok ser 
hvildar pasu undir tre og helt si3an afram fer5 sinni." (Ibn 
Majah, #4109) 

an-Nu'man b. Bashir sag5i: 



Eg sa Spamanninn (i) begar hann gat ekki einu sinni fundi5 
skemmdar do51ur til a5 fylla maga sinn me3. (Muslim, #2977) 



Abu Hurairah sag3i: 



Sendibo5i Gu5s (H) bor5a5i ekki fylli sina stundum brja daga 
i rod. (Bukhari, #5059) 



tetta synir a5, bo a5 hann stjorna5i ollum Arabiu skaganum 
og var uppspretta gaesku fyrir folki6, og vegna osjalfelsku 
hans atti hann stundum ekki nog a5 bor3a. Eigin kona hans 
A'ishah sag5i a5 Spama5urinn (i) hef5i keypt mat a kredit 
fra gy5ing og lag5i brynjuna sina a5 ve5i. (Bukhari, #2088) 

Petta by5ir ekki a5 hann hef5i ekki geta5 fengi5 ba5 sem 
hann vildi fa, miklir rikidomar voru faer5ir til hans i 
Moskunni. En hann hreyf5i sig ekki bar sem hann sat fyrr en 
bllu hafdi verid dreift jafnt a milli fataekra og burfandi. Hluti 
fylgjenda hans var vel efna5ur og beir hiku5u aldrei vi5 a5 



1991 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



bjona honum og gefa honum oil au5aefi sin ef hann hef5i 
be5i5 um bau, en i sta5 bess a5 eltast vi5 au5aefi ba nota5i 
hann mestan tima sinn i a5 bjona Gu5i og kalla til Islam. 
Spama5urinn (i) bekkti e51i bessa heims og helt ser fra 
ollum rikidomum. Hann sag3i: "I>essi heimur I likingu vi3 
naesta lif er eins og ma3ur sem stingur fingri sinum i hafi3: 
latiQ hann sja hva5 kemur eftir betta lif. 



(Muslim, #2858) 
Pastor Bosworth Smith sag5i: 



Ef einhvern timan nokkur ma5ur hefur brugdist vi5 me5 
gu5domlegu rettlaeti var ba5 Muhame5, hann haf5i alia bur5i 
til a5 misnota vald sitt I eigin bagu en ger5i ba5 aldrei, vegna 
bess a5 hann haf5i eftirfarandi eiginleika. Hann haf3i engan 
ahuga a beim hlunnindum sem afli3 faer3i me3 ser og lif3i 
einfoldu lifi bae3i I opinberlegu og formlegu lifi. 39 



5. Akvefinir atburdir attu ser sta5 sem ger5u ba5 a5 
verkum ad Spamadur Gu5s (i) purfti a5 fa urskyringu 
hvernig hann atti ad beita ser i beim malum, og adhafdist 
ekkert fyrr en hann hafdi tekid a mod opinberunum sem 
studdu a5ger5ir hans: A bi3timanum (beas, milli bess tima 
sem atbur5urinn att ser sta5 og opinberunina att ser sta5) var 



39 Muhammad and Muhammadanism. 



IlOO] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



hann mjog oroglegur og ekki me5 sjalfum ser vegna 
a5ger5aleysi, (Vegna bess a5 hann gat ekki daemt i malinu). 
Sem daemi ba ger5ist ba5 vi5 Ifk bar sem eiginkona 
Spamannsins A'ishah, ma Gu5 vera anaeg5ur me5 hana, var 
asoku5 um a5 hafa haldi5 framhja Spamanninum og a5 nun 
vaeri omoralisk. A5ur en Spama5urinn (t) fekk opinberunina 
vegna pessa sem sanna5i osekt A'ishah lei5 einn manu5ur og 
allan bann tima baktolu5u ovinir hans hann. Haf5i 
Spama5urinn (S) verid svindlari haf3i hann sannarlega leyst 
erfi3 leikan strax og an bessa a3 bi3a me3 a3 gera ba5 i 
heilan manu5, vegna beirrar pressu sem sett var a hann af 
fylgjendum hans a5 gera einkva5 i malinu strax. Gu5 segir. 

(Og hann talar ekki utfrd sjalfum ser.) 

(Koran, 53:3) 



6. Spamadurinn (i) krafdi pess ad fylgjendur hans skildu 
ekki smjadra fyrir honum. Honum lika5i ekki ef einhver 
smja5ra5i fyrir honum a nokkurn hatt. Anas sag5i: 

Enginn af fylgisveinunum var eins elska5ur og da5ur og 
Sendibo5i Gu5s (i) tegar beir hittu hann st65u beir ekki upp 
fyrir honum bar sem beir vissu a5 honum var ilia vi5 ba5. 
(Tirmidthi, #2754) 



1101] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Og Spama5urinn (18) sag5i: 



Smja5ri5 ekki fyrir mer eins og hinir kristnu smj65ru5u fyrir 
Marias son Jesus. Sannarlega er eg bara bjonn, og segi5 pvi: 
"Abdullah (bjonn Gu5s) og sendibo5i Hans." (Bukhari, 
#3445) 



Washington Irwing sag5i: 

Herna5ar sigar hann bygg5u ekki upp rikidaemi og voru ekki 
bygg5ir a staerilatum og herna5urinn var ekki gegnum faer5ur 
a sjalfelskum forsendum. Og svo var ba5 begar ba5 gekk vel 
og begar ba5 gekk ilia. Honum var ilia vi5 konungslaeti og 
honum var ilia vi3 ef nokkur ma5ur smja5ra5i vi5 honum e5a 
syndi honum vir5ingu begar beir maettust. 



7.1 Koraninum er vitnad i nokkra atburdi sem luta ad 
alosun og rettlaetishyggju Spamannsins (e) 

Utskyr5i Spama5urinn (i) og fram faer5i pessar upplifanir. 
Sem daemi: 

a. Gud, hinn almattugi sag5i: 

(Spdmadur! Af hverju gerinu sjdlfum per svo erfitt fyrir - 
bara til ad gledja eiginkonu pina - hefurdu bannad pad sem 



1102] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Gud hefur gefid per leyfi til ad gera? Gud fyrirgefur dvalt, og 
er miskunnarsamur.) (Koran, 66:1) 

Til a5 motmaela nokkrum eiginkonum akva5 Spama5urinn (!) 
a5 ekki bor5a hunang, en var si5ar leyft J)arf sem Gu5 sag5i a5 
hann hef5i banna5 ba5 sem Gu5 hafi gert honum leyfilegt. 

b. Gu5, hinn almattugi segir: 

(Gud fyrirgefur per-en af hverju eetur pu pau [bida heima], 
ddur en pu hefur gert pad Mart fyrir pig hver sagdi 
sannleikan og hver laug?) (Koran, 9:43) 

Gud avisa5i Spamanninum (H) vegna pess a5 hann sambykkti 
afsakanir hraesnara sem flu3u af holmi i bardaganum vi3 
Tabuk an bess a3 athuga hvort baer afsakanir hef5u veri6 
bygg5ar a sannleika e5a lygi. 



:. Gud, hinn almattugi segir: 

(Spdmanni a ekki ad halda fongum [og krefja lausnar gjald 
fyrir laun peirra] ekki fyrr en hann er buinn ad vinna bug a 
peim (ovinum sinum) i sinu landi. Pu prdir pad goda i 
pessum heimi, en Gud lentar eftir per i ncesta lifi. Gud er 
allmdttugur og veit allt.) (Koran, 8:67) 



I>etta vers var utskyrt nakvaemlega i spamannasogunni J)egar 
Gu5 asaka5i Spamanninn (i) fyrir J)a miklu umhu5 og mildi 
sem hann syndi a moti svdrnum ovinum sinum sem attu skili5 

1103] 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

hbr5ustu refsingu til bess a5 endurgjalda beim illar gj6r5ir 
beirra. 

d. Gu3, hinn almattugi, segir: 

(Pau reida a pig [Muhammed] ad dkvarda ef [Gud] a ad 
taka a mod eftirsjd peirra og fyrirgefa peim eda ad refsa 
peim - pvi petta er orettldtt folk.) (Koran, 3:128) 

e. Gu5, hinn almattugi segir: 

(Med hroka gretti harm sig og sneri ser hurt frd blinda 
manninum sem kom fram til hans. Og hvernig getur pu vitad 
ad harm gazti hafa or did hreinn frd synd? Og ad harm hefdi 
getad hlotid syndaaflausn og ad syndaaflausin myndi poknast 
honum?) (Koran, 80:1-4) 



Blindi ma5urinn var Abdullah ibn Umm Maktum sem kom til 
Spamannsins ( 1 ) begar hann predika5i yfir nokkrum af 
yfirmonnum Quraishs, begar ma5urinn avarapi Spamanninn (H) 
lyfti hann upp augnbriinunum og sneri ser fra manninum. Fyrir 
bessa heg5un ameinti Gu5 hann: 



Ef Spama5urinn (i) vaeri svikari vaeru ekki svona vers til i 
Koraninum. 



|1041 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

Muhammad Marmaduke Pickthall sag5i: 



Einn dag pegar Spama3urinn (1) var rok rae5a vi5 nokkra 
lei5toga Quraish um sannleika Islam, kom blindur ma5ur og 
spur5i hann einnar spurningar um triina. Spama5urinn (1) 
var5 rei5ur af pvi a5 vera trufla3ur, lyfti upp augnabrununum 
og sneri ser burt fra manninum. I bessum kafla (sura) er hann 
aminntur um mikilvaegi einnar manneskju a ekki a5 akvar5a5 
af veraldlegri tign vi5komandi, heldur eru allir jafnir frammi 
fyrir Gu8i. 40 



8.Eitt af bestu daemunum a spamennsku hans er kafli 111 
Al-Masad i Koraninum. Gu5, hinn Almattugi, daemi f65ur 
br63ur Abu Lahab i sarsauka fulla elda helvitis. Kaflinn var 
opinbera3ur i byrjun begar Spama3urinn (1) var a3 byrja a6 
gera da'wah (kalla til Islam). Ef Spama5urinn (i) var 
svikahrappur haf5i hann ekki gert bennan dom eftirsem 
fo5urbr65ir hans gaeti eftir a3 hafi fellt dominn yfir honum 
sniiist hugur og teki5 a mod Islam! 



Dr. Gary Miller sag5i: 



...Spama5urinn (i) atti f65urbr65ir sem het Abu Lahab. Eessi 
ma5ur hata5i Islam svo miki5 a5 hann elti Spamanninn (S) 



40 The Glorious Qur'an, s. 685. 



1105] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



hver stig sem hann for til a5 vanhrekja honum og fa folk til 
ad vantreysta honum. Ef Abu Lahab sa a3 Spama3urinn (1) 
tala3i vi3 okunnugan mann, bei3 hann banga3 til a5 beirra 
skildust fa hvorum 63rum og spur5i, "Hva5 sag5i hann hva5 
sag5i hann vi5 big? Sag5i hann 'svart'? 
ba veistu ad ba5 er 'hvitt'? Sag3i hann 'morgun'? ba veistu 
a5 ba3 er 'nott'?" Hann endurtok motsognina a5 ollu sem 
hann yfirheyr5i i samtolum Muhame5s vi5 a5ra. Tiu arum 
a5ur en Abu Lahabs do opinbera5ist litil kafli lir koraninum 
fyrir honum. ba5 er augljost a5 hann var a lei5inni i Eldinn 
(beas helviti3), og sannaQist me5 65rum or3um a9 hann 
mundi aldrei ver5a Muslimi og var hann bess vegna 
fordaemdur alia ti3. ba3 eina sem Abu Lahbab haf3i burft a3 
segja til a3 losna undan bessu var a3 segja, „Eg heyr3i a3 ba3 
var opinbera3 fyrir Muhamme3( 1 ) a3 eg myndi aldrei 
breytast - og a3 eg myndi aldrei ver3a Muslimi og bess 
vegna hafna eg i eldinum. Og bess vegna vill eg ver3a 
Muslimi niina an tafar. Hva3 segi3 bi3 um betta? Hverju triii3 
bi3 um gu3domlegar opinberannir nu?" En ba3 er kannski 
e31ilegt mi3a3 vi3 ba3 a3 hann reyndi allt sitt lif a3 skemma 
fyrir Muhamme3 (1) og motsega ollu sem hann sag3i. I 
einlaegni haf3i Muhamme3 (i) sagt vi3 hann „bii hatar mig 
og bii vilt sja mig mistakast? Herna seg3u bessi or3, og eg 
mun farast, komdu og seg3u bau!", En Abu Lahab sag3i 
aldrei bessi or3, bau tiu ar sem hann haf3i taekifaeri til a3 
segja bau til a3 bjarga sjalfum ser ur helju. Jafnvel bo a3 
hann hef3i seinna meir og meir samu3 me3 bo3skap Islam. 
Hvernig gat Muhamme3 (i) mdgulega vita3 a3 Abu Lahab 
myndi ekki standast spadom ef hann var ekki sannarlega 



1106] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



sendibo5i Gu5s (i)? Hvernig gat hann mogulega veri5 svo 
sjalfsbruggur a5 gefa einhverjum tiu, i a5 vefengja or5 hans 
a5 hann vaeri sannur Spama5ur? Eina svari5 er a5 Sendibo5i 
Gu5s (i), er sannur Sendibo5i Gu3s (i) bar sem hann var 
allgjbrlega sannfaer3ur um a3 bessi gu5domlega opinberun 
var sbnn og a3 spadomurinn myndi raetast 41 . 



9.1 einu versi i Koraninum er Spama5urinn (H) kalla5ur 
„Ahmad" i sta5 bess a5 vera kalla5ur „Muhame5". Gu5, hinn 
almattugi, segir: 



(Og [minnist] Jesus, sonur Mariu, sem sagdi: „Israelsmenn! 
Eg er sendur til ykkar af Gudi til ad stadfesta peer leifar sem 
ennjpd eru eftir af Tora og til ad gefa ykkur peer glodu frettir 
ad eitt sendibod skal koma eftir mig sem mun heita Ahmad. " 
En pegar hann kemur til peirra med skyr tdkn og vitnisburd, 
segjapeir: „ Petta eru augljoslega galdrar og prettir!") 

(Koran, 61:6) 



Par sem Spama5urinn var pekkur sem 'Muhamme5' (i) me5al 
folks sins, og ef hann vaeri svindlari hef5i nafni5 „Ahmad" 
ekki veri5 nefnt i Koraninum,. Petta er lika skyr vitni um pa 
spadoma um komu Ahmad i fagna5arbo5skap Krists e5a 
Gu5spjallinu sem hefur veri5 nefnt. 



41 The Amazing Quran 

1107] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



10. Truin Islam er ennba til i dag og breidist lit um allar 
lendur. E»6tt a3 beir sem kalla til Islam hafa ekki naegilega 
fjarmagn e5a bakhjarla til a5 vera me5 miki5 trubo5 og bratt 
fyrir ba erfi51eika sem beir sem hafa sett sig a moti utbrei5slu 
Islam hafa skapa5, ba taka busundir manna Islam sem tru sina. 
Gu5, hinn almattugi segir: 

(Pad erum Vid sem hofum opinberad pennan Koran stig fyrir 
stig og pad erum Vid sem murium gceta hansl) (Koran, 15:9) 



Thomas Carlyle sag5i: 

Stofna5i falshyggjuma5ur truarbrag5. Falshyggjuma5ur getur 
ekki byggt hus ur mursteinum! Ef hann veit ekki samsetningu 
sementsins, leirsins og a5ra baetti sem hann vinnur a3 vi3 
hiisabyggingu, ba er ba3 ekki fullkomi3 6galla3 hus sem sa 
ma3ur byggir bar sem sa ma3ur kann ekki til verks, ba3 er 
bvi a3eins ma3ur sem kann til verks sem getur byggt 
fullkomi3 miirsteina hiis. I>a3 hiis sem er galla3 mun ekki 
geta sta3i3 6hagga3 i tolf aldir, og myndi falla saman eftir 
sma tima. Ma3ur ver3ur a3 samraemast og laga sig a3 
lagmalum nattiirunnar, og hiisi3 ver3ur a3 vera byggt i 
samraemi vi3 bau bvi annars mun |)a3 falla. Ekki allar 
blekkingar eru villandi, greifinn i Cagliostro, og margir sem 
fara eftir daemi hans og notast vi3 sviki og pretti daglega. Er 
eins og a3 falsa peninga, sem fara ur einni ver31ausri hendi til 
hinnar naestu: a3rir sem eru gafa3ri en beir sja i gegnum betta. 
Natturan brennur i eldi, Franska byltingin var bannig, bar 
sem haldi3 var fram a3 festu a3 falsa3ir se31ar vaeru falsa3ir. 



11081 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» i 

Og bad eru peir sem a5eins sja sannleikan sem vita muninn a 
folsku5um og ekta se51um 42 . 



Spama5urinn (i) var5veitti Koraninn eftir a5 Gu5 haf5i 
var5veitt hann i triiu5um heimildum og i mdnnum sem logdu 
hann allan a minni5 kynslod eftir kynsl65. Sannarlega me5 a5 
leggja Koraninn a minni5 og lesa hann, laera og laera 65rum 
Koraninn er uppahalds hluturinn a5 gera hja morgum 
Muslimum, vegna bess a5 Spama5urinn (1) sagdi: 

teir bestu me5al ykkar eru peir sem laera Koraninn og kenna 
hann 65rum. (Bukhari, #4639) 



Margir hafa reynt a3 leggja til e3a taka burt vers ur Koraninum 
en beim hefur aldrei tekist a3 raska e5a breyta Koraninum, bvi 
a3 Koraninn er var3veittur i sinni upprunalegri mynd og er 
texti hans aldrei endursko5a5ur og ekki eru gefnar lit 
endurbaettar utgafur af honum, Koraninn er gefinn lit eins og 
hann var opinbera5ur. 



Sunnah Sendibo5a Gu5s er ein domshaef heimild og svo takk 
se treystandi og gu5 hraeddum Miislimummiislimum ba hefur 
sii Sunnah veri3 var3veitt. tetta folk helga5i lif sitt a3 safna 
saman ummaelum um Spamanninn og var3veittu paer, og 
notu3u serstaka a5fer3afrae5i vi5 a5 sanna hva5a ummaeli vaeru 



42 Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. 



1109] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



sonn og folsk, hver voru upp spuni og hver peirra kaemu fra 
arei3anlegum heimildum. tetta var gert me5 a3 horfa a hlekk 
peirra sem var3veittu ummaelin og si5an var akvar5a3 hvort sa 
hlekkur vaeri truver3ugur og ekki og voru ummaelin si5an 
skilgreind sem sterk e5a veit eftir pvi hver frasagnar 
hlekkurinn var. Sa sem rannsakar ba5 verk og mikla vinnu 
sem hefur fari5 i visindalega rannsoknarvinnu haditana 
(ummaela um Spamanninn), til a5 finna sannanir fyrir 
a5ger5um Spamannsins i ymsum malum. Og einnig getur 
ma3ur gengi3 a3 pvi vissu og pau var3veitt ummaeli e3a 
umsagnir seu sonn par sem pau hafa veri5 flokku3 sem sterk 
og sonnu5 og sta5fest me5 arei5anlegri visindalegri a3fer5, 
sem gengst vi3 pvi a3 sta3festa ummaeli folk me3 pvi a3 leita 
sem flestum a3ilum sem sta3festa a3 pessi or3 voru latinn falla. 



Michael Hart sag3i: 



Muhamme3 (i) kynnti og utskyr3i heiminum fyrir einni 
staerstu tru i heimi 44 og var lika mjog arangursrikur 
stjornmalama3ur og politiskur lei3togi. I dag bratiu dldum 
eftir dau3a hans eru ahrif hans ennba mikil og yfirgripsmikill. 



43 The 100: A ranking of the most influential persons in history. 
44 Vi6 triim a6 Islam er gu6domleg opinberum fra Gu6i og a6 Muhamme6 
mi61a6i pvi bara afram sem var opinbera6 af Gu6i og sem var heilbg skilda 
sem Gu6 setti honum. 



[110] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



11. Sannfaeringar mattur hans sannleiks einlaegni og 
triileiki er timalaus og godur mannlegur eiginleiki. Peer 
ni5ur st65ur sem notkun Islam hefur gefi5 eru logmaet, 
gegnumsae og vel Jjekkt sem einnig er vitnisbur5ur um a3 
Islam er opinbera5 fra Gu5i. Af hverju er ba ekki mbgulegt 
a3 Muhammed (!) var Spamadur a sama hatt og margir a3rir 
Spamenn og Sendibod sem voru send a undan honum? Ef 
svarid a bessari spurningu er bad se ekkert sem hindrar pa3, 
spyrjum vi3, „af hverju sta3festum vi3 spamannsst63u peirra 
sem komu a undan honum"? 



12. Manneskjan getur ekki buid til lagakcrfi sem er likt 
islamska rcttarkcrfinu sem snyr ser ad ollum baetti 
tilverunnar svo sem truarlegu, praktisku, i9na5arlegu, 
vidskipalegu, samfelagslegum samskiptum, giftingu og 
skilnadi, snertir opinbert of oopinbert lif, politfk og fleira. 
Hvernig atti olaas og oskrifandi ma3ur i gegnum tiu ara 
timabil geta5 skapa3 allt petta sem heil bj65 og si8menning 
er bygg5 a? Petta eru sonn sta5festing og takn a 
spamannshlutverki hans! 



13. Spamadurinn (i) byrjadi ekki fyrr en hann var 
fertugur ad kalla folk til Islam. ^Isku ar hans voru a5 baki 
og venjulega begar folk naer bessum aldri vill \>ad nota meiri 
og meiri tima i tomstundir og fristundir. Og samt var hann 
skipadur af Gu5i sem Spama5ur og skipa5 og gefi5 pa5 
verkefni a5 brei5a lit Islam. 



[Ill] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Thomas Carlyle sa: 

Sii sta3reynd a3 hann hef5i a synum bestu arum lifa5 
fabrotnu lifi, og alltaf verid hogsamur og litilatur, banga3 til 
a3 hann lest synir a3 hann var ekki svikahrappur. Hann var 
fertugur a3ur en hann for a5 tala um opinberun syna. Allt 
osamraemi, ekta og oekta byrja eftir dau5a fyrstu eiginkonu 
Spamannsins Kadijah. Lifsverk hans var a3 lifa i vi3 sitt 
sannleiksgildismat, fraeg3 hans var bara sko3un nagranna 
hans og aldrei aaetlunar verk hans. Ekki fyrr en a3 blomi lifs 
hans haf3i runni3 i sandinn hof hann lifsverk sitt, og lag3i allt 
sem hann haf3i byggt um I aesku arum sinum a3 ve3i sem 
hann missti strax begar hann var asaka3ur um a3 vera 
villutruarma3ur til a3 fylgja sannfaeringu sinni, og skildi a3 
baki ser oil bau Hfsgae3i og taekifaeri sem hann haf3i kasta3 
fra ser til bess a3 fylgja sannfaeringu sinni. Eg hef bvi enga 
trii a bvi a3 hann se svikahrappur par sem hann lag3i allt a3 
ve3i og lif3i fabrotnu og fataeku lifi allt til bans dags sem 
hann do 45 . 



45 Heroes, Heor-Worship and the Heroic in History. 



[112] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



11 Nidurstada 



Vi5 ljiikum bessari rannsokn me3 or3um Alphonse de 
LaMaraines 46 sem eru skrifu3 i Historie de al Turquie: 



Aldrei hefur ein manneskja, me3 frjalsri e3a ofrjalsri hendi 
tala3 bannig, a3 sjalf rae3an yfirbugar mannfolki5 me3 or3um 
sem voru ekki af mdnnum kominn, og broti5 ni5ur villutrii, 
hjatru og hdft sem folki3 haf5i sett a milli syn og Skaparans, 
og faert Gu3 aftur til mannfolksins og faert mannfolki5 aftur 
til Gu3s, a3 endurreisa skynsama og rokretta og helga hugsun 
um gu3domleika milli beirra sem ringulrei3ar sem haf5i 
skapast i fj6lgy3istni og me3 dyrkun til skur3takna. Aldrei 
hefur einn ma3ur me3 svona liti3 af tilgongum tekist a3 
uppfylla eins erfitt og omogulegt verkefni eins og hann 
Muhamme3 (i) ger3i, sem haf3i undir alia sina ti3 enga 
annan a3 hjalpa ser nema sjalf an sig og a3eins menn sem 
haegt var a3 telja a fingrum annarrar handar sem voru busettir 
i afskertu horni ey3imarkarinnar. A3 lokum er ba3 svo a3 
enginn manneskja hefur komi3 svo miklu i verk og olli3 svo 
miklum breytingum en hann, sem voru storar og 
byltingarlegar hugmyndir sem umbreytu si3 og 
bj63menningu folksins i heiminum, tveimur bldum eftir a3 
Islam haf3i veri3 opinbera3 var Islam utbreitt um alia Arabiu 
og sigra3i i nafni Gu3s, Persiu, Kypur, Indlandi, Indonesiu, 



46 Hann var skald, f)ingma9ur og forseta frambj66andi. 



[113] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



Syrlands, Egyptalandi og Abesseniu, allan hluta Nor5ur 
Afriku, fleiri eyjum i mi5jar5ar hafinu, Spani og hluta af 
Galileu. „Ef mikilmennska tilgangsins, og pa5 litla sem peir 
hof5u til a5 na markmi5i synu, og bessi gifurlegu urslit eru 
brjii rbk fyrir snilling, a5 bessu gefni hver annar gaeti veri5 
merkasti ma3ur sogunnar en Muhamme5 (i)? Fraegustu menn 
mannkynssogunnar stofnu5u a5eins keisaradaemi og 
heimsveldi sem eru i dag horfinn i timans tonn. I>eir stofnuQu 
bessi heimsveldi, og bau hrundu saman fyrir augum beirra. 
tessi ma5ur haf5i ekki bara ahrif a heri, loggjafavald, 
heimsveldi, folk, settveldi heldur haf3i hann sterk a hrif a 
milljonum manna, og samtals 1/3 af ollum sem biia a jor5inni, 
og ekki bara ba3 hann hreyf3i vi5 og breytti altorum, 
gu3unum, triinni, lifshugmyndunum, truarhugmyndunum, tni 
og salir. „A grundvelli bessarar bokar bar sem hver stafur 
gu3domlegt lag stofna3i hann andlegt bj65felags byggingu 
sem bygg3i bryr af folki af mismunandi bj63ar brotum, aettar 
brotum og tungumala bakgrunni. Hann hefur skiliQ eftir sig i 
Menningarheimi Muslimar hatur a folskum gu5um sem eru 
gerdir af mdnnum og settir a milli beirra og Gu5s eins, og 
kveikt i beim astri5u til a3 tilbiQj a hinn eina og sanna Gu3 an 
bess a5 setja nokku5 vi5 hli5 hans sem hindrar bjoni Gu5s a5 
bi5ja um fyrirgefningu hja Gu5i einum. tessi refsing himna 
f65ursinnis gegn vanhelgun a or5i Gu5s, me3 dyrkun 
skur3takna og helgigripa var3 kveikjan og forma3i hugsjon 
fylgjanda Muhame5s um a5 stu51a a3 endurbotum i triilifi 
samlanda sinna, herforin og landvinningarnir a 1/3 hluta 
landmassa jar3arinnar til a5 kalla folk fra hindurvitunum til 
sannar triikenningar var kraftaverk hans, e5a ba5 var ekki 



[114] 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



kraftaverk hans heldur var ba3 oumflyjandi astae3a bess a3 
kraftaverki3 var sent ni3ur til mannkyns. „Hugmyndin urn 
eindraegni Gu3s, kunnger5i a me3al ormognun 
hugmyndarfrae5i manna sem kollu3u til vanhelgunar og 
hindurvitna, sem voru svo hugmyndar snau5ir a5 Hann burfti 
ekki a5 segja nema nokkur ord til a3 ey3ileggja alia ba 
villutru sem haf3i komist a eftir daga Abrahams og ey3ilag3i 
611 musteri sem hof5u sett skur5takn a milli Gu5s og manns 
og kveikti neista i hjdrtum 1/3 mannkyns. Lifs hans, 
bodskapur og hetjuleg frammista3a hans geng hjatru, og 
hetjuleg frammista5a hans gegn skur3go5adyrkun, sta5festa 
hans i a5 bola einelti fra beim i fimmtan ar me3an hann bjo i 
Mekka, og me5 bvi a5 taka a5 ser ba5 hlutverk a3 vera 
svivirtur opinberlega og fyrir a3 vera uthu3a3ur og aettingjum 
sinum, allt betta og a3 lokum, flotti hans, linnulaus predikun 
hans, stri3 hans a moti ollum likindum sem voru alltaf i hans 
obagu, oblindandi tru hans a a3 honum myndi a3 lokum 
takast og ofmannslegi hugrekki hans begar hann var3 fyrir 
ogaefu, bolinmae3i hans i styrjoldum og vi3 sigur, 
metna3argirni hans, sem var tileinku3 a3eins einni hugmynd 
og var engan veginn a3 byggja upp keisaradaemi e3a 
heimsveldi , endalausu baenir hans, samtol hans vi3 Gu3, 
dau3i hans og sigur eftir frafall hans, allt betta gefur til kynna 
a3 her er a3 verkum ekki svikahrappur heldur ma3ur me3 
sanna sannfaeringu, sannfaeringu sem gaf honum afli3 sem 
burfti til a3 endurreisa sanna trukenningu. tessi trukenning 
var eindraegni Gu3s og oefniskennd samsetning Gu3s: ba3 
fyrra sem segir hva3 Gu3 er og ba3 seinna sem segir hva3 
Gu3 er ekki. A3 steypa af stoli og binda endi a skur3go3a 



IH51 



MOHAMMED SENDIBODI GUDS 



dyrkun me5 sver5i, og a hinn buginn a5 berjast me3 or3um 
og bannig utbrei3a hugmyndir synar. „Heimspekingur, 
maelskuma3ur, postuli, loggjafi, sa sem sigra3ist a 
hugmyndarfrae5i bygg5a a villutru og endurreistari rokhyggju 
og tni bygg5a a rokhyggju og rbkum. Stofnandi tuttugu 
jar5neskra heimsvelda bar sem grunn veldi5 sem helt beim 
veldum saman og ger5i a5 samveldi var andlegveldi byggt a 
bo5or5i Muhame5s. A5 ollu bessu gefnu, og eftir ollum beim 
stb31um sem vi3 notum i dag vi3 a3 meta folk af ver31eikum, 
getum vi3 ba spurt okkur sjalf, hvort nokkur ma3ur i 
mannkynssogunni se merkari en Muhamme3 (i)? 



Oil lofgjor3 kemur fra Gu3i einum, herra heimsins. 

Og ma Gu3 blessa Spamann sinn og fjolskyldu hans, og vernda 
hann fra ollu illu. 



Ef bi3 vilji3 meiri upplysingar um Islam hiki3 pa ekki vi3 a3 
hafa samband vi3: en(a)islamland.org 



11161 



MUHAMMED SENDIBODI GUDS 

» 

Heimsaekid einnig eftirfarandi si5ur: 

www.islamland. or g 

www.islamreligion.com 

www.islam-guide.com 

www.missionislam.com 

www.sultan.org 

www.islamtoday. com 

www.salafipublications.com 

mohammad.islamway.com/ 



[117] 



